









\ 





I 







« 


Norður yfir Vatnajökul 

1875 





. Pálsfjall i Vatnajökli. Teikning i ferðabók Watts. 






% . 9 / 

l^cut 


Norður yfir Vatnajökul 

eða 

* 

Um ókunna stigu á Islandi 


F.FTIR 

WILLIAM LORD WATTS 


JÓN EYÞÓRSSON 

sneri á islenzku 



REYKJAVÍK - BÓKFELLSÚTGÁFAN H/F - 1962 



243585 


ÍSLANOS 


Bókin heitir á frummálinu 


ACROSS THE VATNA JÖKULL 

or 

SCENES I N ICELAND 

Being a Description of hitherto unknown 

Regions 


Bók þessi er tileinkuð 
islenzkum vinum minum 

W. L. WATTS 


PRENTSMIÐJAN ODDI H.F. 


EFNI 


Myndaskrá bls. 5—6 

Um höfundinn og bókina — 7 

* * 

Islandsför Watts 1874. Agrip af bók hans Snioland or Iceland 

(London 1875) - 17 

Norður yfir Vatnajökul, 1875 — 41 

I. kafli: Frá Reykjahlíð að Núpsstað — 43 

II. kafli: Á Núpsstað. — Breiðamerkurjökull — 55 

III. kafli: Norður yfir VatnajÖkul — 68 

IV. kafli: Öskjuferð. — Ódáðahraun — 107 

V. kafli: Mývatnseldar. — Ferðir á Norðurlandi — 134 

VI. kafli: Suður Sprengisand. — Ferðalok — 174 

Viðbætir — 191 

Nafnaskrá — 205 

M YNDASKRÁ 

Ýmsar myndir hafa verið fengnar hér að láni úr gömlum ferða- 
bókum, helzt á tímabilinu 1860—1880. Er nafn bókarhöfundar prent- 
að við hverja slíka mynd. Hér á eftir eru bókaheiti nánar tilgreind. 

NÝJAR MYNDIR: 

Páll Pálsson jökull (tcikning Halldórs Péturssonar cftir ljósmynd) .... bls. 15 

Katla og Kötlujökull (Steinþór Sigurðsson teiknaði) — 23 

Syðri-Hágönguhnúkur (Svala S. Jónsdóttir tciknaði cftir Ijósmynd) .... — 70 

Þórðarhyrna ( — — — — — )....— 77 

Pálsfjall (- - - - - -)....- 77 

Ferðaleið Watts yfir Vatnajökul (J. Ey. tciknaði) — 103 

GAMLAR MYNDIR: 

Baring-Gould, Sabine: Iceland, London 1863. 

Leirhvcr austan undir Námafjalli — 139 


5 


Bruun, Daniel: Det liöje Nord, Kblin. 1902. 

Gamall reiðingur Bls. 40 

Núpsstaður — 56 

Burton, Richard F.: Ultima Thule, A Summer in Iceland, 

London 1875. 

Herðubreið — 97 

Reykjahlíðarkirkja — 141 

Sól og sunnanvindur yfir Vatnajökli — 165 

Arnarfcll hið mikla — 181 

Caroc, G.: Úr Eldfjallasögu Þ. Thoroddsen, Kbhn. 1925. 

Askja, 1876 - 119 

Tjaldbúðir próf. Johnstrup í Öskju — 121 

Coles, John: Summer Travelling in Iceland, London 1863. 

Strokkur gýs — 184 

Þingvallabær og kirkja — 185 

Forbes, Charles S.: Iceland, Its Volcanoes, Geysirs and 
Glaciers, London 1860. 

Á leið til Krýsuvíkur — 189 

Howell, F. W. W.: Icelandic Pictures, London 1893. 

Dverghamrar á Síðu — 53 

Hvannadalshnúkur — 59 

Dettifoss — 145 

Paijkull, C. W.: En Sommar pá Island, Stockholm 1866. 

Gamall ferjustaður — 19 

Skógafoss — 51 

Fótabúnaður, íslcnzkur — 128 

Watts, W. L.: Across the Vatna Jökull, London 1876. 

Pálsfjall í Vatnajökli gegnt titilblaði 

Askja, 1875 bls. 117 

Sami höfundur: Snioland or Iceland, London 1875. 

Ferðaleið á Vatnajökli 1874 - 36 


() 


Um bókina og höfundinn 


/ 

í þessari bók segir frá fyrstu för , sem með fullri vissu 

hefur farin verið, yfir Vatnajökul þveran. Þetta gerðist 

* 

árið 1875 , er full þúsund ár töldust liðin frá uþphafi Is- 
lands byggðar. 

Munnmœli herma, að N örðlendingar hafi fyrr á öldum 
gengið suður yfir Vatnajökul , er þeir fóru til sjóróðra í 
Hornafjörð eða Suðursveit. Litill vafi er á þvi } að ungir 
og sporléttir vermenn hafi farið yfir jökul til þess að stytta 
sér leiðy en engar skráðar heimildir eru til frá þeirra hendi 
eða samtiðarmanna. Verferðir þessar lögðust með öllu nið - 
ur } að talið er, eftir stórkostlegt sjóslys veturinn 1575. 

íslendingar hafa því nœr allir verið bœndur eða sjó- 
menn frá upphafi vega og fram á þessa öld. Þeir hlutu svo 
oft harða útivist við dagleg störf, að engin von var til þess, 
að þeir legðu á sig að nauðsynjalausu ferðir um fjöll og 
firnindi. 

Það er þvi vel skiljanlegt, að erlendir menn yrðu fyrstir 
til að gera ferð sína yfir Vatnajökul. Fimm fyrstu ferðirn- 
ar yfir jökulinn voru farnar á árunum 187 5— 1933 . 

Fyrsta ferðin var gerð sumarið 1875. Fyrir henni var 


7 


U M BÓKINA OG HÖFUNDINN 


W. L. Watts, höfundur þessarar bókar. Fylgdu honum 
fimm íslendingar. 

Aðra ferðina fóru iveir Skotar , J. H. Wigner og T. S. 
Muir, árið 1904. Þeir komu norðan að og gengu suðvestur 
yfir jökul að Núpsstað. 

Þriðju ferðina fór J. P. Kock höfuðsmaður, vorið 1912 , 
norðan af Brúarjökli suður i Esjufjöll. Var það reynslu- 
för með hesta, áður en lagt var upþ á Grœnlandsjökul. 

Fjórðu ferðina gerðu þrír ungir menn úr Hornafirði 
sumarið 1926 , þeir Helgi. Guðmundsson i Hoffelli, Unnar 
Benediktsson og Sigurbergur Árnason. Lögðu þeir leið 
sina upþ Hoffellsjökul og norður af Dyngjujökli — eins 
og Watts. Þá gengu þeir þvert yfir Ódáðahraun i Öskju og 
siðan að Svartárkoti. Fóru sömu leið til baka. 

í fimmta skipti var farið þvert yfir Vatnajökul sumarið 
1932. Sex stúdentar frá Cambridge undir forustu Brian 
Roberts fóru úr Suðursvcit. norður að Kverkfjöllum eystri 
og sömu leið til baka. 

Siðsumars 1919 fóru tveir sœnskir frœðimenn , H. Wadell 
og E. Ygberg upp Skaftárjökul og austur á Heinabergs- 
jökul. Komu þeir fyrstir manna , svo vitað sé, að Grims- 
vötnum. Var för þeirra bccði djarfleg og torsótt, þótt eigi 
fœru þeir um jökul þveran. 

Eftir Grimsvatnagosið 1934 fjölgaði mjög ferðum um 
Vatnajökul, og verða þcer ekki raktar hér . 

11 

William Lord Watts, höfundur þessarar bókar, var 
fœddur 1851. Faðir hans var prentari og prentsmiðjueigandi 
i Crown Court eða prentsmiðjuhverfinu við Temple Bar 


8 


U M BÓKINA OG HÖFUNDINN 


i Lundúnum. Það er nálcegt Sankti Páls dómkirkju, enda 
var sonurinn tekinn i Sankti Páls skóla 20. júni 1861, 10 
ára gamall, og var þar við nám til 14 ára aldurs að minnsta 
kosti. Hann deyr 1877 , aðeins 26 ára gamall. 

Þetta er stutt œvisaga og snubbótt, en þrátt fyrir ýtar- 
lega leit, sem The British Council hefur látið framkvœma 
fyrir vinsamlega tilhlutun Brezka sendiráðsins i Reykja- 
vik, hefur ekki annað né meira komið i Ijós um œviferil 
W.L. Watts. Auk þess má hafa það eftir tveim brezkum 
ferðabókahöfundum, sem liittu Watts hér á landi 1875, að 
hann hafi lagt stund á laganám. 

W. L. Watts gerði þrjár ferðir til íslands, liina fyrstu 
1871, tvitugur að aldri. Hann var þá i fylgd með brezkum 
jarðfrœðingi , J. Milne , sem einkum er kunnur fyrir rann- 
sóknir á jarðskjálftum. Fátt er vitað um ferðir þeirra, en 
ferðabók Watts við árið 1874 ber með sér, að þeir hafi 
komizt austur i Fljótshverfi og gengið á jökul hjá Grœna - 
lóni. í þeirri ferð hefur Watts eflaust fengið þá hugmynd 
að komast norður yfir Vatnajökul. 

Sumarið 1874 kemur liann i annað sinn til íslands með 
þrjá förunauta, sem hann nefnir þó aldrei fullu nafni i 
ferðabók sinni, aðeins W—, S— og C—, en i Þjóðólfi, 
11. júni 1874 er þess getið , að daginn áður hafi komið með 
póstskipinu Díönu séra John Wynne, hr. G. Seymour, 
W. L. Watts og dr. Cliton, „hinir ötulustu menn; cetla að 
skoða Vatnajökul/ e 

Þetta sumar hitti Watts Pál Pálsson, sem siðar var kall - 
aður „jökull (( , og fékk hann til fylgdar á Vatnajökul ásamt 
tveimur öðrum Skaftfellingum. Þeir fundu Pálsfjall i 
Vatnajökli og komust langt norður á jökul, en urðu að 


9 


UM BÓKINA OG HÖFUNDINN 


snúa við á sléttunni norðvestan við Grimsvötn sakir ill - 
viðris og matarleysis . — Um þessa för ritaði Watts bókina 
Snioland or 1 celand , its Jökulls and F jalls , og er 
efni hennar stuttlega rakið hér á eftir. 

Ferðalýsingin ber það með sér, að mjög litið hefur 
skort á, að Watts fyndi sjálfan leyndardóm Vatnajökuls: 
Grimsvötn , og jafnframt gosstaðinn 1 872/73, sem liann 
var að leita að. 

Sumarið 1875 kom Watts i þriðja og siðasta sinni til ís- 
lands og þá einn sins liðs. Þá komst hann norður yfir Vatna- 
jökul við sjötta mann, og er sú ferðasaga sögð hér á eftir, 
eins og Watts hefur lýst lienni i bók sinni, Across the 
Vatna Jökull, London 1876. 

Frá ferðum Watts er allýtarlega sagt i Þjóðólfi, 26. og 
27. árg., en ritstjóri var þá Matthias Jockumsson . 

í siðustu för sinni fékk Watts mikil erfiðislaun. Hann 
komst yfir Vatnajökul, varð sjónarvottur að Öskjugosi og 
eldgosum á Mývatnsörcefum. Hann gekk upp á fjallið aust- 
an Öskjuvatns (sem þá var raunar ekki orðið til) og mun 
hafa komið fram á gigbrúnina nálœgt 1381-metra fellinu. 
Mœtti það vel bera nafnið Vattarfell. — Einnig gekk 
liann fyrstur manna á Trölladyngju. 

III 

Þorvaldur Thoroddsen kemst svo að orði um Watts i 
F crðab ók I, 271: „Á öllu ferðalagi sinu sýndi Watts frá- 
bceran dugnað og þrek, og ferðasaga hans er mjög skemmti- 
lega skrifuð. Hann hefur óvanalega vel kynnt sér siði og 
liáttu íslendinga og ber þeim vel söguna. (i 

Richard F. Burton, hinn harðsnúni og fjölvisi brezki 

10 




U M BÓKINA OG HÖFUNDINN 


ferdalangnr , segir i ferðabók sinni, að nngur laganemi, 
Mr. Watts, frá Midclle-Temple, hafi gert djarflega , en ár- 
angurslausa tilraun til pess að kanna Vatnajökul sumarið 
1871. Nú hafi hann gert nýjar tilraunir ( 1874 og 1875), og 
eigi hann skilið að hljóta erfiðislaun fyrir árceði sitt og hug- 
prýði (Ultima Tliule, Vol II, 232/33, London 1875). 

Charles G. Warnford Lock, pað er „Brcnnistcins-Loki (< , 
sem kallaður var, minnist Watts á pessa leið: „Á Héðins- 
höfða hitti ég Mr. Watts. ungan lögfrœðing, hraustlegan og 
vasklegan. Þcssi œvintýrafúsi landkönnuður var ágœtlega 
til pess fallinn að pola erfiði og skort á 12 daga ferð í fönn 
og frosti og poku, enda bœtti hann fjórum dagleiðum við, 
er hann prammaði um óhugnanlega eyðisanda og liraun. 
Verður hann vart um of lofaður fyrir lireysti sina og pol 
( The Home of the Eddas, London 1879). 

Enda pótt Watts vceri ungur að árum og ekki sérmennt- 
aður náttúrufrœðingur. er hann um margt glöggur á pað, 
sem fyrir augun ber. Hann hefur vísindalegan metnað 
og lineigð til rannsókna, pótt ferðir hans vceru fyrst og 
fremst til pess að drýgja dáðir fjallgöngumanna. — 

Það leynir sér eltki i ferðabókum Watts, að náttúra ís- 
lands hefur orkað mjög sterkt á hann. Hann á vissulega 
ekki alltaf tiltcek orð til pess að láta i Ijós aðdáun sina og 
lotningu og getur pá orðið i langorðara lagi. — 

Watts hefur verið maður Ijúfur i umgengni og alpýð- 
legur i orðsins beztu merkingu. Hann ber fylgdarmönn- 
um sinum vel söguna, og peir „orðlögðu vaskleik hans og 
hugrekki <( (ísafold 6. sept. 1875). 

í bréfi til ritstjóra Þjóðólfs, ds. 1. sept. 1875, segir hann 
svo: „Með ánœgju tek ég pennann til pess að efna orð mitt 


11 


U M BÓKINA OG HÖFUNDINN 


og gefa yður stutta skýrslu um ferð vora yfir Vatnajökul. 
Og par sem ég segi vora, en ekki mina , þd mœli ég af 

heilum hug, því að ég tala um mina fimm ís- 

lenzku félaga eins og sjálfa?i mig. — Þvi bið ég alla að 
gœta þess, að hvernig sem þeir meta för vora, ber mér ekki 
meiri orðstir en þeim, hinum hraustu drengjum, sem 
fylgdu mér og reyndu með mér háska og mannraunir. 

í förinni voru auk min lierra Páll Pálsson frá Vest- 
mannaeyjum, Kristófer Þorvaldsson frá Fossi á Síðu, Ol- 
geir Þorsteinsson frá Króki i Meðallandi, Eyjólfur Bjarna- 
son frá Hörgsdal og Sigurfinnur Ketilsson frá Bólstað i 
Mýrdal. Þeir voru á aldrinum frá 21 —2S ára.“ 

IV 

Af ferðalýsingu Watts er auðsœtt að hann hefur sett 
mest traust á Pál Pálsson , enda mun hann einn hafa verið 
enskumœlandi i hóþi fylgdarmanna. Það lýsir Watts vel, 
að hann lcetur hrafntinnuskerið i Vatnajökli lieita eftir 
Páli en ekki sjálfum sér. — Páll var oftast kallaður jök- 
ull eftir Vatnajökulsförina, en sjálfur ritaði liann sig 
j ökulfara. 

Páll var fœddur 17. ágúst 1S48 i Hörgsdal á Siðu, sonur 
Páls snikkara Pálssonar jnófasts, á Prestsbakka, og konu hans 
Guðrúnar Guðjónsdóttur (systur Péturs Guðjohnsens org - 
anista). Föðurbróðir Páls jökulfara var séra Páll Pálsson á 
Prestsbakka (1869177) og siðar i Þingmúla, kunnur gáfu- 
og mœlskumaður. Hálfbróður átti hann (samfeðra), er 
einnig bar Pálsnafnið og bjó langan búskap i Hlið undir 
Eyjafjöllum. Annan hálfbróður átti hann (sammœðra), Pét- 
ur Scemundsen verzlunarstjóra á Blönduósi (1841—1915). 

12 




UM BÓKINA OG HÖFUNDINN 


Alsystir Páls jökuls var Guðlaug husfreyja að Hrólfsskála á 
Seltjarnarnesi við Reykjavík. 

Páll lœrði undir skóla hjá Páli, föðurbróður sinum , og 
var tekinn i lœrða skólann 1866 , en hœtti námi eftir fjög - 
ur ár. Mun hafa gerzt barnakennari og kennir fyrir víst i 
Vestmannaeyjum veturinn 1873171 , en flyzt paðan 1875. 
Hann hitti Watts af tilviljun á Prestsbakka sumarið 1874 
og réðst þegar til ferðar með lionum. Frásögn Watts ber 
það með sér, að honum hefði reynzt ókleift að koma ferð- 
inni á, ef hann hefði ekki notið röskleika Páls og liðveizlu. 

í Þjóðólfi stendur litil fréttaklausa 2. sept. 1875: „ Mr . 
Watts og félagi hans, Páll Pálsson, eru komnir að norðan 
og cetla utan með póstskipinu.“ Veit ég að sönnu ekki, hvort 
Páll hefur farið utan eða eigi, en sumarið eftir er hann 
kominn i fylgd með Ch. G. W. Lock ( Brennisteins-Loka ) 
að Reykjahlið á leið i Dyngjufjöll (í Ferðabók Þ. Th. IV, 
137 , segir ranglega W. G. Lock, þ. e. Hreindýra-Loka). 

Þá um haustið gengur Páll að eiga Önnu lngibjörgu Sig- 
bjarnardóttur prests að Kálfafellsstað og Oddnýjar Frið- 
rikku Pálsdóttur prests í Sandfelli Thorarensens. í brúð- 
kaupinu flutti séra Jón frófastur að Stafafelli livceði. Þar 
i er þetta: 

Hann er víðförull nóg, þvi með Vetti hann fló 
yfir vindkaldar hrimþursa slóðir; 
og am láðið geruallt, bceði logheitt og svalt 
hefur leiðirnar kannað vor bróðir. 

Frú Ingunn Jónsdóttir frá Kornsá var i brúðkaupi Páls 
og hefur lýst því skemmtilega i bók sinni: Gömul 
kynni, Akureyri 1946, 203.— 213. bls. 

Nœstu sex ár eftir búa þau hjónin á þremur jörðum, 


13 


UM BÓKINA OG HÖFUNDINN 


fyrst á Brunnum í Suðursveit, pá i Hraunkoti i Lóni og 
loks á Skálafelli i Suðursveit. Árið 18S2 setjast pau að á 
Vestdalseyri i Seyðisfirði og eru par til heimilis unz Anna 
deyr 25. nóv. 1897. Mun Páll hafa haft ofan af fyrir sér og 
sinum með ferðamennsku að sumrinu og barnakennslu á 
vetrum. Effir andlát húsfreyjunnar leysist heimilið upp , 
Páll er talinn burtvikinn úr sókninni 1898 „á Fjöll“ og 
tvœr dcetur ungar fara til Vopnafjarðar i fóstur. 

Nœstu fimm ár er mér ekki kunnugt um feril Páls, en 
1903 flyzt hann að Eyvindarhólum og síðan að Hlið til 
Páls bónda, hálfbróður sins. Á árunum 1905—1908 á hann 
heima á Höfðabrekku og er að öðrurn prceði sysluskrifari 
hjá Björgvin Vigfússyni sýslumanni. Þaðan flyzt hann aft- 
ur að Hlíð 1908 (sem barnakennari) og andast par 21. dag 
júlímánaðar 1912. Banamein hans er i kirkjub ókinni til - 
greint „lungnafúi“ eða lungnaclrep. 

Þau Páll og Anna eignuðust sex börn. Af peim eru á 
lifi. pegar petta er ritað, Lára Magnea, ekkja Þorsteins 
Sigurðssonar trésmíðameistara i Rvík og Júlíus búfrceðing- 
ur og fyrrum bóndi að Karlsstöðum i Arnarfirði. Eftir að 
Páll varð ekkjumaður eignaðist hann son, Pál að nafni (f. 
1902). Hann er nú myndarbóndi að Litlu-Heiði i Mýrdal. 

V 

Átt hef ég tal við ýmsa trausta himildamenn, sem höfðu 
kynni af Páli jökli og muna hann vel. Meðal peirra eru 
peir dr. Björn K. Þórólfsson, dr. Vilmundur Jónsson og 
Guðbrandur Magnússon f. forstjóri. Ber peim saman um, 
að Páll hafi verið maður föngulegur , svarthcerður og mik- 
ill yfir sig, greindur og léttur i máli, en vinhneigður, — 


14 





Teikning Halldórs Péturssonar eftir 
gamalli ljósmynd. 




UM BÓKINA OG HÖFUNDINN 


„ enginn meðalmaður segir Guðbrandur . — Geir Pálsson 
trésmiður (f. 1886) kveðst vel muna Pál jökul , frœnda sinn 
(brœðrasynir). Hafi hann verið mjög skemmtilegur maður 
og margfróður, en fremur staðfestulítill. 

Enda pótt Páll jökull smiðaði ekki gœfu sina, svo sem 
bezt mœtti Itjósa, ber að minnast hans og félaga hans með 
heiðri. Þeir fóru fyrstir íslendinga yfir Vatnajökul, svo að 
sannað verði. Síðan liðu full 50 ár áður en nokkur landa 
peirra léki pað eftir. 


VI 

Það hefur kostað mig meiri fyrirhöfn en ég œtlaði í upp- 
hafi að fcera ferðabœkur Watts i islenzkan búning. Allt um 
pað hefur mér pótt ánœgjulegt að kynnast slikum heið- 
ursmanni, — eins og hann kemur til dyranna i ferðabók- 
um sinum, og gaman að verða honum samferða. Til skamms 
tima hef ég litið á Watts sem harðfullorðinn og praut- 
reyndan ferðamann, er hefði viða ratað og beitt góðri 
greind og vakandi forvitni til pess að afla sér lœrdóms og 
skilnings á býsnamörgu í náttúrunni og mannlífinu. Mér 
kom pví á óvart — og finnst pað nœsta furðulegt , að rúm- 
lega tvitugur maður sýni slika prautseigju og árœði, sem 
W. L. Watts gerði í ferðum sínum hér á landi fyrir hart 
ncer 100 árum. 

Ég vil pví af heilum hug taka undir pau orð , sem Matt- 
hias Jockumsson vikur að hinum unga ferðamanni i 
Þjóðólfi (27. ár, 95. bls.): — Á herra Watts sannar- 
lega skilið að fá pá sœmd og viðurkenning, er 
vér vér getum sýnt honum. — 

Jón Eyþórsson. 

16 


* 


íslandsferð Watts 1874 


Ágrip af bók hans: 

SNIOLAND OR ICELAND, ITS JÖKULLS AND FJALLS. 

London 1875. 


Bók þessi er í mjög fárra höndum, en í henni segir frá 
minnisverðum og nýstárlegum jökulgöngum, sem oft er 
vikið að í ferðasögu Watts, Norður yfir Vatnajökul. Þykir 
því nauðsynlegt að rifja hér upp merkustu kafla hennar, 
ýmist endursagða eða lauslega þýdda. 

í formálanum segir höf. m. a.: Ef einhverjir þrír menn, 
sem lesa þessa bók, skyldu vera sama sinnis og ég og hafa 
bæði efni og vilja til að slást í för með mér [til íslands], 
væri mér ánægja að kynnast þeim fyrir milligöngu ritara 
Alpaklúbbsins [í London]. 

7. júní (1874) kom Watts til Berufjarðar frá Edinborg 
með póstskipinu Díönu. Kalt var í veðri og snjór langt nið- 
ur í hlíðar. Á skipinu hitti hann [Th. A.] Thomsen kaup- 
mann frá Reykjavík. Sagði hann Watts, að gosmökkinn úr 
Vatnajökli árið áður [1873] hefði borið beint yfir Heklu 
frá Eyrarbakka. 

10. juni að kveldi kom skipið til Reykjavíkur. „Geislar 

17 


2 


WILLIAM LORD WATTS 


kvöldsólarinnar glóðu á hinu fagra Esjufjalli, sem enn var 
hjúpað hvítum vetrarskrúða“, skrifar Watts. 

Þeir tjölduðu fyrir innan bæinn á landi landshöfðingj- 
ans. Litlar breytingar voru sýnilegar á bænum síðan 1871. 
— Nú voru komin íslenzk frímerki í tilefni af stjórnfrelsi 
landsins. Fram til þessa höfðu verið notuð dönsk frímerki. 

14 . júni borðaði Watts kvöldverð með biskupi. Þar hitti 
hann Jón Hjaltalín landlækni, sem sagði honum, að tíðar- 
far væri jafnan gott á undan eldgosum. Þótti Watts það 
merkilegt. 

22. júni hefur Watts fest kaup á sex hestum og gefið 60 
ríkisdali fyrir hvern. Býst við að selja þá fyrir 15—20 dali 
um haustið. Þá flutti hann tjaldbúðir sínar inn að Elliða- 
ám og lijálpaði r Ehomsen kaupmanni að tæma laxakistur 
hans. Fengust úr þeim 450 pund af laxi. 

24. juni hélt Watts af stað til Þingvalla ásamt félögum 
sínum, er hann nefnir W— , S— og C— . Fylgdarmaður ís- 
lenzkur var með þeim, Guðmundur að nafni. W— var 
prestur og hét fullu nafni séra John Wynne, S— var einn- 
ig klerkur og hét séra G. Seymour, en C— þýðir dr. Cliton 
(Sbr. ÞjóÖólf, 11. júní 1874.). 

28. júní fóru þeir frá Þingvöllum að Geysi og dvöldust 
þar nokkra daga. Þaðan héldu þeir að Hruna og fóru á 
ferju yfir Hvítá, en hestarnir voru reknir í ána með ópum 
og grjótkasti. Vissu þeir bersýnilega, livað til stóð, því að 
þeir lögðust til sunds og stefndu beint á farangurinn á 
hinum bakkanum. 

11. júli freistuðu þeir að ganga á Heklu, en hrepptu 
þoku og muggu og urðu að snúa við að Galtalæk um 
kvöldið. 


18 




Gamall ferjustaður. — (Paijkull, 1866). 
















WILLIAM LORD WATTS 


13. júlí síðla kvölds koma þeir félagar að Breiðabólstað í 
Fljótshlíð og gista hjá prestinum [Skúla Gíslasyni]. Ber 
Watts mikið lof á heimilið fyrir þrifnað og myndarskap. 
Þaðan fara þeir að Holti og Skógafossi, en eru komnir í 
tjaldstað undir Búrfelli í Mýrdal að kveldi hins 15. júlí. 

16. julí gekk Watts einn síns liðs upp á Gæsatinda. í 
bakaleið þurfti hann að vaða yfir Hafursá og var nærri 
drukknaður. Um kveldið náttuðu þeir sig á Heiði og voru 
þar um kyrrt daginn eftir vegna rigningar. Næstu daga fór 
Watts ýmsar smáferðir um nágrennið, þegar veður leyfði, 
en erindi hans í Mýrdalinn var að ganga á Mýrdalsjökul 
og skoða Kötlugjá. 

26. júlí fóru þeir af stað kl. 9 um morguninn, komu við 
á Höfðabrekku og fengu þar fylgdarmann; riðu síðan inn 
á afrétt og skildu eftir reiðtygi sín í helli nokkrum [líklega 
Miðfellshelli]. Þar er klettur, Iðrunarstandur , sem Watts 
kallar Errin Sandur. Þótti honum leiðin nokkuð erfið, en 
upp komust þeir á Höfðabrekkuheiði, þar sem heita Sker, 
við jökuljaðarinn. Þá afsögðu tveir Englendinganna, þeir 
S— og C— að fara lengra. Hins vegar var W— fús til að 
halda áfram. Endirinn varð sá, að þeir S— og C— sneru 
aftur, fóru til Víkur daginn eftir til þess að leita sér að 
betri dvalarstað, enda rigndi stöðugt, og vildi blotna um í 
tjaldinu að Heiði. 

28. júlí rigndi enn. Watts reið þá til Víkur og sagði upp 
frekari samfylgd við séra Seymour og dr. Cliton. 

29. júli leggur Watts upp í jökulferðina á nýjan leik með 
séra Wynne og tveimur íslenzkum fylgdarmönnum, Sigur- 
finni og Brynjólfi, kl. 5 að morgni. Sigurfinnur var ungur 
maður og duglegur, en Brynjólfur kominn um fimmtugt, 


20 




ÍSLANDSFERÐ 1874 

og leizt Watts ekki vel á hann. Hann bar suðusprittið. Þeir 
lögðu á brattann kl. 5 sd. Brynjólfur drógst aftur úr, og 
fór Watts til baka að vitja hans. Sat karlinn þá á steini 
og þambaði suðuspritt. 

Þeir tjölduðu uppi á Skerjum og hlóðu skjólgarð úr 
grjóti umhverfis tjaldið. Um nóttina var regn og hvassviðri. 
Brynjólfur var fullur og rausaði. 

Daginn eftir ákvað Watts að koma honum til byggða 
og sækja þurrar eldspýtur, en þær höfðu blotnað á leiðinni 
upp eftir. Séra Wynne varð eftir við tjaldið. 

Á Heiði fékk Watts duglegan mann, Jón Magnaldsson, 
til fylgdar. Komust þeir um kvöldið upp í tjaldstað í versta 
veðri. Séra Wynne hafði lagað tjaldið töluvert og gert þar 
vistlegt. Um kvöldið sungu þeir við kertaljós og supu 
wiský. 

1. ágúst lögðu þeir á jökul kl. 12 á hádegi í sæmilegu 
veðri. Færð var þung og talsverðar sprungur, svo að þeir 
notuðu vað til öryggis. Gengu fyrir botn Hvítajökuls (eða 
Huldujökuls. 1 ) í 5500 feta hæð voru þeir nálægt hábungu 
jökulsins. Útsýnið var dýrlegt: 

„Austur undan var skeifumyndaður dalur, sem gekk 
inn að miðjum jökli, og umhverfis hann svartir hnúskar, 

ekki háir, upp úr snjónum. Skyldi þetta vera Kötlu- 

gjá? Ekki líktist það vitund hinni gapandi gjá, sem ég hafði 

gert mér í hugarlund . Við gengum vestur og norð- 

ur eftir barmi dalsins, sem er brattur og stórsprunginn.“ 

Á heimleiðinni hrepptu þeir haglél, en undir miðnætti 

I 

1) Hvorugt þessara nafna notar Watts, enda eru þau nýnefni. 

- J- Ey- 



21 


WILLIAM LORD WATTS 


birti, og vindur var norðvestan-stæður, svo að veðurútlit 
var fremur gott. 

2. ágúst sváfu þeir til kl. 8, en héldu á jökul þegar eftir 
morgunverð, fóru nokkru vestar en daginn áður og stefndu 
á hæstu bunguna. Mældist hún 5750 *) fet. „Norður undan 
blasti við snjókvos, er skildi Mýrdalsjökul frá Goðalands- 
jökli í norðvestri og Merkurjökli þar norður af. Það var 
breyskjuhiti móti sól, og dalurinn fyrir neðan okkur bar 
nú allt annan svip en í sveljandanum, er við litum hann 
fyrst. Nú var fegurð í hinum dökkleitu öldum og sand- 
bornu kömbum, sem okkur fannst þá næsta illúðlegir 
ásýndum. Hin kaldranalega snækvos, er virtist ná inn í 
sjálfan skrokk jökulfjallsins, blasti nú við hrífandi fögur 
í birtubrigðum skins og skugga. Hinar svörtu gjár sýndust 
ennþá kolsvartari í samanburði við sindrandi mjallhvít- 
una. En hvað aðstæðurnar geta breytt lit og yfirbragði 
landsins! 

Við gengum ofan í hina miklu safnkvos snæs og frera 
milli Goðalands og Mýrdalsjökuls. Hún er að mestu um- 

kringd snjóhnúskum. Komumst við að þeirri niður- 

stöðu, að skeifudalurinn, sem var nú austur frá okkur, væri 
Kötlugjá, en við vorum þá staddir beint norður af Heiði, 
og Eyjafjallajökull var í hávestri.“ 

Watts ætlaði að halda áfram norður á Mælifellssand, en 
kl. 5 skall yfir þoka, svo að þeir treystust ekki til að rata, 
sneru því við og komu í tjaldstað kl. 1 um nóttina. 

1) Um 1750 m í stað 1450 m. Allar hæðarmælingar hefur Watts 
gert með loftvog á staðnum, en fráleitt tekið loftvægisbreytingar við 
sjávarmál eða hitastig með í reikninginn. Þær eru því flestar lítils 
virði. — J. Ey. 


22 



Yfirlitsmynd af umhverfi Kötlu. Teikning eftir Steinþór Sigurðsson. Helztu kennileiti tölusett 
þannig: 1 = Katla, 9 — Skerin, þar sem þeir Watts tjölduðu, 10 = „Gigurinn** i Huldufjöll- 

um, 4 = Kötlujökull, 5 = Hvitijökull, 6 = Hafursey. 


WILLIAM LORD WATTS 


3. ágúst. „Við þóttumst þess fullvissir, að skeifumyndaði 
dalurinn hlyti að vera Kötlugjá, enda þótt hann sé suð- 
austur af staðsetningu hennar á uppdrættinum og öll merki 
um gos hennar grafin undir firnadjúpum snjó.“ 

Watts þóttist sjá eldgíg í Huldufjöllum og hélt þangað 
ásamt fylgdarmönnunum íslenzku, en Wynne vildi heldur 
verða eftir til þess að skoða nágrennið og safna steinum. 
Þeir klöngTuðust niður á jökulinn, sem var illilega sprung- 
inn. Af Skerjum voru 100 m niður á jökul. 

Umhverfis gíginn voru kambar miklir af aur og ösku. 
Ekki var þar hraun utan hrafntinnumolar á víð og dreif, 
og virtust flestir jökulnúnir. Barmar gígsins voru þver- 
barttir, um 200 fet (60 m) á hæð, hlaðnir upp úr svörtu 
gjalli og gljúpu þursabergi. Á botni gígsins var djúpur, 
kolmórauður pollur, um 100 ferhyrningsstikur að stærð. 1 ) 
Ekki var teljandi afkeimur að vatninu, en greinilegur 
brennisteinsþefur af því. Gígurinn var opinn til suðurs og 
botninn 50 fetum (15 m) lægri en jökullinn framan við. 
— Frá gígnum var röð af lágum hnúskum, að mestu í kafi 
í aurbornum ís, upp undir Kötlugjá. í miðjum dalnum var 
jökullinn uppbólginn og sundurtættur af sprungum Á 
fimm stöðum stóðu þverhníptir bergstandar upp úr dal- 
börmunum, og í suðurhorninu var allstór pollur.“ 

Þeir kjöguðu upp vesturhlíð dalsins og urðu að höggva 
70 spor til þess að komast upp. Þaðan gengu þeir suður af 
jökli að tjaldstaðnum og hafa þá farið vestan við upptök 


1) Hér er tæplega um eldgíg að ræða, heldur svif nokkurt í suð- 
urhlíð Huldufjalla og jökullón í. Er það sýnt á uppdrætti íslands. 

- J- Ey. 


24 


ÍSLANDSFERÐ 1874 


Hvítajökuls. Þaðan gengu þeir niður í helli og áttu þar 
kalda nótt. 

4. dgúst héldu þeir að Heiði og voru þar um nóttina, en 
riðu þá austur yfir Mýrdalssand í fylgd með landpóstinum 
og komu við á Þykkvabæjarklaustri. Þar hafði Watts dval- 
izt eitthvað sumarið 1871 ásamt J. Milne. Var þeim tekið 
sem gömlum kunningjum. Seint um kvöldið komu þeir að 
prestsetrinu Mýri og gistu þar. Getur Watts þess um leið, 
að íslenzkir prestar hafi jafnan tekið séra Wynne sem besta 
bróður. 

6. dgúst . Presturinn á Mýri sagði Watts margt um gos í 
Mýrdals- og Vatnajökli. í síðasta gosi í Vatnajökli 1 ) hafði 
mökkinn borið rétt norðan við Hágönguhnúka upp af 
Fljótshverfi. Mældi Watts stefnuna og bar saman við mið, 
er hann hafði tekið frá Reykjavík. Samkvæmt því áttu eld- 
stöðvarnar að vera í NNA-átt frá Núpsstað. Frá Mýri héldu 
þeir um 11-leytið og voru þrjár klst. að komast yfir Kúða- 
fljót. Um nóttina gistu þeir í Feðgum við Eldvatnið (Watts 
ritar raunar Vergr!). Þar var mikið af rekavið og auðséð, 
að bóndi stundaði talsverða timburverzlun. Á þessum bæ 
og víðar vildu menn óðir og uppvægir fá keypta skóna, 
sem séra Wynne hafði á fótunum, en það voru sterkir veiði- 
mannaskór. Fannst þeim félögum það ærið kátlegt, er ensk- 
ur prestur var beðinn að selja skóna af fótunum á sér. 
„Virðist hið sama hugarfar vera ríkjandi á íslandi og í 


1) Veturinn 1872/73 varð gos í Grímsvötnum og hlaup í Skeiðará og 
Súlu. Þ. Thoroddsen, þá skólapiltur, sá gosmökkinn frá Reykjavík 
kl. 7 að morgni hinn 9. jan. 1873, og gnæfði hann sem kolsvart ský í 
stefnu á Mosfellsdalinn. Eldingar blikuðu í mekkinum með 2—3 
rnín. millibili. - J. Ey. 


25 


WILLIAM LORD WATTS 


nýbyggðum Ameríku, að sjálfsagt sé að láta allt, sem mað- 
ur getur við sig losað, ef hægt er að selja það með hagn- 
aði,“ segir Watts. 

7. ágiíst komu þeir við á Prestsbakka, því að þar átti land- 
pósturinn að koma við, og áttu þeir von á að hann væri 
með bréf til þeirra. En presturinn, sem annaðist bréfhirð- 
inguna, hafði farið til Þingvalla til þess að fagna konungi. 
Var því ekki hægt að opna póstinn, fyrr en sýslumaður 
hafði verið sóttur (frá Klaustri). Hann kom morguninn 
eftir, en engin bréf voru til þeirra. Höfðu þeir því til lít- 
ils lagt langan krók á leið sína, en á Prestbakka hittu þeir 
samt bróðurson prestsins, Pál Pálsson, er reyndist þeim síð- 
ar ómetanleg hjálparhella. 

Frá Prestbakka héldu þeir sem hraðast austur að Núps- 
stað og var þar vel fagnað af Eyjólfi bónda, sem vissi um 
ferðir þeirra og kannaðist við Watts frá fyrri heimsókn, 
1871. í millitíðinni hafði kona hans andazt, og nú var hann 
alveg nýkvæntur í annað sinn. 

Þegar þeir báðu Eyjólf að útvega sér fylgdarmenn norð- 
ur yfir Vatnajökul, taldi hann það lítt mögulegt, þar eð 
allir væru önnum kafnir við heyskap. Leizt þeim félögum 
nú illa á blikuna. — En þá kom Páll Pálsson til skjalanna. 
Hann gleypti í sig matarbita, fékk sér óþreyttan hest og 
þeysti af stað í mannaleit. 

Þeir fengu inni í bænhúsinu, sem hafði verið tekið fyrir 
skemmu, því að enginn var prestur til að syngja þar tíðir. 
Fólkið á Núpsstað gerði allt, sem það gat, til þess að láta 
fara vel um þá, og lætur Watts hið bezta af allri umgengni 
þar og þrifnaði. — Um kvöldið gengu þeir austur að Súlu 
[Núpsvötnum]. „Leysingavatn úr jöklinum safnast fyrir í 


26 


ÍSLANDSFERÐ 1874 


litlu stöðuvatni, Grímsvötnum, 1 ) um 3000 fetum (900 m) 
yfir sjávarmáli, og þaðan fellur áin eftir djúpu gljúfri til 
sjávar. 

„Á þessi hafði tekið furðulegum breytingum, síðan ég 
kom hér hið fyrra sinni,“ segir Watts. „í stað þess að liggja 
í einum, straumhörðum ál, var hún orðin grunn, en tífalt 
breiðari, og rennur á svörtum, gljúpum söndum. Jökull- 
inn austan árinnar hafði gengið fram, um hálfa mílu á að 
gizka, og var miklu aurbornari en áður. Má vera, að gos- 
mylsna úr einhverju Vatnajökulsgosi hafi borizt fram með 
jöklinum og verið að koma þarna í ljós, eftir að hafa verið 
grafin í ís og snjó árum saman. 

Enda þótt jökullinn væri genginn fram, hafði hann lækk- 
að verulega og gerbreytzt í útliti.“ 

Sunnudag 9. ágúst héldu þeir kyrru fyrir. Páli hafði 
með naumindum tekizt að fá tvo menn til ferðar, og var 
þá tekið að smíða sleðakríli og tvennar þrúgur og útbúa 
nesti. 

„Fjöllin voru kafin skýjum og vindur genginn í austur. 
Um hádegi tók að rigna. Vcðrið skiptir svo miklu máli á 
íslandi, því að þar er öll ferðagleði komin undir því að 
geta notið útivistar. Ég þekki engan verri stað í vondu 
veðri en ísland og eins innilega ljúflegan í góðu veðri. 

10. ágúst gengum við frá nesti í jökulferðina. Það sam- 
anstóð af smjöri, harðfiski, kexi, Liebigs-kjötseyði og eins 
konar kæfu, sem ég lét gera á sérstakan hátt, sykri og wiskýi. 
Einnig höfðum við kaffi og súpu til fyrsta áfangans, inn að 
jökli. Hver maður fékk vasapela, sem hann átti að fylla 


1) Hér er átt við Grænalón. — J. Ey. 

27 


WILLIAM LORD WATTS 


af snjó og hafa jafnan í brjóstvasanum, því að vatnsskort- 

ur er einna örðugastur í svona ferðum. í hverja 

flösku lét ég annað slagið nokkra 'wiskýdropa til þess að 
snjórinn bráðnaði fljótar og vatnið yrði lystugra. 

Þriðjudaginn 11. ágúst var veður bjart og allir í sólskins- 
skapi. Við Wynne, Páll og nýju fylgdarmennirnir, Bjarni og 
Jón, settumst allir að borðum með Eyjólfi bónda í nýju 
stofunni, sem hann hafði bætt við húsakynni sín um vor- 
ið. Til matar fengum við súrsuð uxasvið, leifar frá brúð- 
kaupsveizlunni og efalaust geymd til að gæða okkur á. Ég 
gat ekki varizt þeirri hugsun, að þetta væri ólíkt betra 
vegarnesti mönnum, sem eru að leggja upp í erfiða ferð 
heldur en gerist og gengur í gistihúsum í öðrum löndum, 
þar sem þjónar eru á þönum og ekki verður þverfótað fyrir 
fólki. Hér var allt af ráði gert, maturinn óbrotinn, hrein- 
legur og saðsamur, og allir voru í ferðahug, þegar við stóð- 
um upp frá borðum og drukkum hestaskál í skozku wiskýi. 
Því næst stigum við á bak, riðum Djúpá og héldum svo 
norður dalinn, sem hún rennur eftir. Niður eftir dalnum 
hefur runnið hraun frá Hágöngum. Hlýtur það að hafa 
runnið hratt, því að það lækkar um 2500 fet (760 m) á 

átta mílum (13 km). Um það bil, sem leiðin er 

hálfnuð upp dalinn, verður mikið gljúfur á hægri hönd, og 
fram úr því steypist helmingur Djúpár í freyðandi fossa- 
föllum [Hrafná]. Hin upptakakvísl Djúpár kemur úr jök- 
ulhvelfingu nokkrum mílum austar, á móts við Græna- 

£jaU.“ 

Þegar lengra kom upp í dalinn, varð hraunið svo ógreið- 
fært, að þeir urðu að fara upp á hálsinn vestan þess [Inn- 
hlíðar]. Þaðan sást vel til Vatnajökuls. Hágöngurnar tvær 


28 


ÍSLANDSFERÐ 1874 


blöstu við í norðaustri, 1 ) hin syðri er um fjórar mílur frá 
jökuljaðri, hin um fimm mílur norðar og austar. Þær eru 
dökkleitar strýtur, sem standa upp úr jökli. 

Um miðaftansbil voru þeir komnir upp að jökli, í stefnu 
NNA af Kálfafelli. Á jökuljaðrinum var mikið af hrafn- 
tinnu og grjótmylsnu af sama tagi og þeir John Milne 
höfðu séð við Grænafjall 1871. 

„Dagur var að kveldi kominn og engir hagar handa hest- 
um. Við kvöddum því séra Wynne, Eyjólf bónda og vinnu- 
mann hans í snatri. Þeir óskuðu okkur góðrar ferðar, og 
ég lét förunauta mína hrópa húrra fyrir þeim á brezka 

/ a 

visu. — 

Watts hafði stóran, þykkan tjalddúk með sér, og stóran 
svefnpoka úr olíubornu lérefti og ábreiðum, opinn í báða 
enda. Með tveimur teppum í viðbót gátu þeir haldið á sér 
sæmilegum hita. Nú hlóðu þeir veggi úr grjóti, strengdu 
tjalddúkinn yfir og komu þannig upp sæmilegu skýli. Svo 
var kveikt á suðulampanum, súpa soðin og um sólarlagsbil 
var allt orðið hljótt. 

Morguninn eftir risu þeir árla af svefni og tóku far- 
angur sinn í jökulferðina: tjalddúk, gönguvað, skóflu, 
svefnpoka, teppi, mælingatæki, stikur, wiský, matvæli til 
hálfs mánaðar og loks lítinn brezkan fána, er var ætlað að 
skreyta háhrygg jökulsins. Annað dót skildu þeir eftir og 
báru að gTjót. 

Nú lögðu þeir á brattann, en urðu að bera allan farang- 
ur, því að jökullinn var bæði ósléttur og aurborinn og 


1) í hánorður væri réttara, en Watts miðar hér sýnilega við segul- 
áttir. Verður að hafa það í huga, þegar bók hans er lesin. — J. Ey. 


29 


WILLIAM LORD WATTS 


ómögulegt að nota sleða. Watts hafði vonazt eftir, að jök- 
ullinn yrði brátt greiðfær, en sú von brást. Er þeir höfðu 
gengið þannig um stund, án þess að nokkuð greiddist úr, 
sá Watts, að þeir mundu aldrei komast leiðar sinnar með 
slíku áframhaldi. Tóku þeir þá af^ sleðanum og skildu eft- 
ir allt, sem þeir þóttust mega án vera, en höfðu með sér 
tjaldið, svefnpoka og nesti til viku. 

Watts brýndi fyrir förunautum sínum, að nú yrðu þeir 
að sækja ferðina helmingi fastar en áformað var og lofaði 
hverjum þeirra 10 dala aukaþóknun, ef þeir fyndu síðustu 
gosstöðvar í jöklinum eða kæmust alla leið norður af. 

Dótið bundu þeir í tvær byrðar, um 70 pund hvora, svo 
að tveir gætu borið og tveir gengið lausir á víxl. Þá skenkti 
Watts þeim wiskýdropa, tók stefnu í NNA, og svo var 
gengið rösklega af stað. Jökullinn var lítt sprunginn, enda 
hallalítill. Þegar þeir stönzuðu til að skipta byrðunum, því 
að Bjarni og Jón báru fyrst, heyrðist mikill niður og 
skruðningar í jöklinum, eins og títt er í leysingu að deg- 
inum. Watts var smeykur um, að förunautar hans, sem 
aldrei höfðu stigið fæti á jökul áður, myndu verða skelfd- 
ir, en það var öðru nær. Bjarna varð einungis að orði: 
„Skárri eru það lætin í jöklinum,“ og Jón svaraði stuttara- 
lega: „Já, hann talar sínu máli.“ — Þeir, sem gengu lausir, 
drógu sleðann og þrúgurnar, en loks gáfust þeir upp að 
tosa sleðanum áfram og skildu hann eftir, enda mátti vel 
gera lipran sleða úr þrúgunum, þegar á þyrfti að halda. 
Sleðinn varð eftir um 3 mílur NNV af Syðri-Hágöngu. 

Watts segir, að jökull þessi sé áreiðanlega að ganga fram 
og megi vera, að hann „flæði og fjari“ eins og margir aðrir 
íslenzkir jöklar. Fari það vissulega eftir hlutfallinu milli 


30 


ÍSLANDSFERÐ 1874 


ákomu og árshita. Páll sagði honum, að jökullinn hefði 
gengið fram um 200 stikur á þessum slóðum, síðan hann 
kom þangað í fyrsta skipti, fyrir tveimur árum. 

„Nú gerðist heitt í sólskininu og krapasnjórinn á jökl- 
inum erfiður yfirferðar. Oft sluppum við niður úr snjón- 
um í krapaelg undir honum. Er við höfðum gengið um 
7 mílur (11 km) NNA, lét ég nema staðar. Þar settum 
við upp sólskýli, borðuðum og höfðum sokkaskipti. Síðan 
sváfum við fram eftir degi. Kl. G e. m. héldum við áfram, 
og var færi þá mun betra; snjórinn var að stirðna á yfir- 
borðinu. Vindur var NNA-stæður. Eftir þriggja stunda 
gang gátum við sett dótið á þrúgurnar, sem voru festar 
saman hlið við hlið og runnu ágætlega. Sóttist ferðin nú 
mun betur, enda sögðu íslendingar. „Miklu betra að draga 
en bera“ — much better to drag than to bear, — gott dæmi 
um skyldleikann milli tungumála okkar. 

Sólarlagið var dýrlegt. Öræfajökull var að hverfa bak við 
hávaða á jöklinum austur undan, en síðasta útsjón þangað 
er ógleymanleg. Hinar snævi snivnu hlíðar glóðu í himn- 
eskri birtu. Varla var skýskaf á lofti, og um kl. 10 gekk sól- 
in undir í litadýrð. 

Tunglið var komið upp, og það var orðið býsna frost- 
hart. Eftir sólarlag verður loftið hvað tærast, og ég skim- 
aði stöðugt eftir reykjarmekki í fjarska. Stundum hélt ég 
mig sjá reykjarbólstra, en það reyndist aðeins 1 jósleit kveld- 
ský, þegar betur var að gáð. 

Við héldurn áfram til miðnættis. Þá grófum við fer- 
hyrnda holu í snjóinn, þöktum yfir með tjalddúknum og 
mokuðum snjó á jaðrana til skjóls. Til beggja enda hengd- 
um við regnkápur, og þannig varð risþak yfir holunni. Við 


31 


WILLIAM LORD WATTS 


skiptum um sokkaplögg og hengdum til þerris á mæniás- 
inn. Svo átum við sitjandi í pokanum, því að kalt var að 
setjast um kyrrt. Hæðin mældist um 4000 fet (1200 m) 
yfir sjó. 

Óumræðilega fögur var tunglsbirtan á hjarninu. Allt 
var sveipað skærri, bláleitri slikju. Alger þögn — eins og í 
dauðs manns gröf. — Ég gætti þess, að allir fylltu flöskur 
sínar með snjó, svo að við hefðum vatnssopa að morgni. 
Svo blunduðum við í þrjár stundir. 

13. ágúst. Um morguninn var frostið 12 st. á Fahren- 
heit [tæp 7° C.]. Skór og sokkar beingaddað. Urðum að 
sitja á fótabunaði okkar, meðan við borðuðum, til þess að 
mýkja hann, svo að unnt væri að koma honum á sig. 

Veðrið var enn dásamlegt og ágætt skarafæri. Eftir 
tveggja stunda ferð, komum við auga á kynlega lagað fjall, 
um 10 mílur fram undan í NA. Tindur þess var eins og 
gafl á húsi tilsýndar að sjá, þótt það minnti meira á svart- 
an pýramíta við fyrstu sýn. Gnípan var nokkrum hundr- 
uðum feta hærri en umhverfið. Við kölluðum það Vatna- 
jökull Housie. [Vatnajökulshús]. 

Fram undan, nokkru austar en við stefndum, var dökk- 
leit þúst, og lagði ég lykkju á leið mína til að athuga hana. 
Það var eins og ég bjóst við, klappahaus úr hrafntinnu, er 
gægðist um 150 fet upp úr snjóbreiðunni. Sums staðar var 
bergið svart og líktist gleri, en sums staðar grátt eins og 
venjulegt gi'jót.“ 

Hér er sleppt lýsingu á Pálsfjalli, sem svipar mjög til 
lýsingar í ferðasögunni 1875. 

„Við vorum 4500 fet yfir sjávarmáli. Fjallið kallaði ég 
Mount Paul [Pálsfjall] eftir Páli Pálssyni, sem bezt hafði 


32 


ÍSLANDSFERÐ 1874 


gengið fram í því að greiða för mína. Þarna fengum við 
góðan svaladrykk í lóni sunnan undir fjallinu. Ég þynnti 
wiskýbirgðirnar með vatni, og svo héldum við af stað í há- 
norður til þess að gera fyrir króknum austur eftir. í NNV- 
átt og h. u. b. 7 mílna fjarlægð virtist vera annar gígur 1 ) 

af svipaðri gerð, en meir grafinn í jökul. Áfram héld- 

um við, unz komið var í 5750 feta hæð. Heitt var af sól og 
þungt færi. Er við höfðum íarið 10 mílur, þar af tvær í 
utúrkrók að Pálsfjalli, lét ég nema staðar og setti upp til- 
færingar til að bræða snjó. Ég gróf holu í snjóinn og fóðr- 
aði hana innan með olíukápu. Síðan hlóð ég slútandi snjó- 
veggi kringum holuna og kastaði nokkrum skóflum af snjó 
ofan á kápuna. Förunautar mínir höfðu á meðan gert sól- 
skýli úr tjalddúknum. Öll vot plögg voru hengd til þerris. 
Því næst lögðu þeir sig út af, en ég skrifaði dagbók og gerði 
athuganir. 

Austur undan var keilumyndað fjall, 2 ) e. t. v. framhald 
Vatnajökulshúss; fjarlægð um fimm mílur. Blængur og 
Björninn voru horfnir, en ég vissi, að stefna á Björninn 
var SSV og á Blæng SV. En áttavitinn sýndi allt annað, mér 
til hrellingar. Hann var sýnilega mjög truflaður. Ég lokaði 
honum í skyndi. Af ótta við þoku skar ég út kringlóttan 
pappírsmiða og markaði á hann stefnuna á Blæng og Björn. 
Enn fremur gerði ég eins ýtarlegt riss af leiðinni og ástæð- 
ur leyfðu. Ákvað ég að nefna ekkert um þetta við félaga 
mína, fékk mér vatnssopa og lagðist fyrir. 

Við sváfum 4—5 stundir, fengum svo vel í svanginn og 


1) Hér er efalítið átt við Kerlingar í vesturbrún jökulsins. — J. Ey. 

2) Háabunga? — J. Ey. 

33 


3 


WILLIAM LORD WATTS 


nóg vatn í holunni. Allt var þurrt og allir í bezta skapi. 
Þegar við vorum að ljúka máltíðinni, brá allt í einu fyrir 
sterkum fnyk — eins og út úr bræðsluofni, sem verið er að 
tæma. Við spruttum allir á fætur og nösuðum upp í gol- 
una, sem blés af NNA og gat borið með sér þef af nýrunnu 
hrauni úr þeirri átt. Ég var nú alveg viss um, að við vær- 
um á réttri leið. í þessum svifum dró Páll upp lítinn átta- 
vita, sem ég hafði lánað honum. Sá hann þegar, hvers kyns 
var og hrópaði: „Áttavitinn er vitlaus.“ — Bjarni og Jón 
fóru þegar á stúfana og spurðu, eins og ég hafði búizt við: 
„Hvernig færi, ef við lentum í þoku.“ Ég reyndi að út- 
skýra þetta, þótt ég tryði lítt á það sjálfur, sagði þetta mundi 
aðeins vera á þessum bletti, þar sem við værum staddir, og 
spurði, hvort þeir væru hræddir. Þeir hlógu og sögðu: 
„O-nei, það er allt í lagi okkar vegna.“ Ég skrifaði ná- 
kvæmlega stefnur, eins og áttavitinn sýndi, þótt hann virt- 
ist aldrei geta verið stöðugur og nálin leitaði í vestur í 
stað norðurs. Þeir kölluðu fjallið á móts við okkur Segul- 
fjall [= Kerlingar]. 

Nú var komið frost, og er við höfðum skammt farið, 
hætti brattinn. Við vorum komnir upp á öldótta jökul- 
sléttu. Árangurslaust rýndum við eftir gosmekki eða reykj- 
arslæðu, en allt, sem minnti á þess háttar, reyndist vera 
ský — ekki reykir. Enn héldum við áfram í þrjár stundir og 
fórum fram hjá fögrum snækolli 1 ) í austurátt, keilumynd- 
uðu eldfjalli með snjó á kolli, en hinar ýmsu syllur í hlíð- 
um þess sýndu, hvernig það hafði hlaðizt upp við hvert gos- 


1) Hér gæti verið um Grímsfjall að ræða, og hefur Watts þá að- 
eins séð Vestri-Svíahnúk yfir jökulbreiðuna. — J. Ey. 


34 


ÍSLANDSFERÐ 1874 


ið a£ öðru, unz það hafði náð núverandi hæð, um 500 fet 
(150 m) yfir snæbreiðuna í kring. Tvisvar brá fyrir fnyk 
þeim, er áður var getið. Um sólarlag höfðum við útsýni til 
tveggja hvítra fjalla austur undan, auðvitað eldfjalla. Var 
annað þeirra tvítyppt, en hitt, sem var minna, virtist í 
sjónauka hafa stóran skúta vestan í móti, og úr honum kom 
gufa og reykur. Ég mundi gizka á, að þau væru 12—15 míl- 
ur austan við okkur, en þar eð bæði Öræfajökull og Björn- 
inn voru komnir í hvarf, hafði ég engin þekkt kennileiti 
að miða afstöðu þeirra við. 1 ) 

Eftir sólarlag varð skarinn á snjónum mjög harður, því 
að frost var mikið. Undir miðnætti þykknaði í lofti, og með 
því að við vorum örþreyttir, settumst við að í 5950 feta 
(röskl. 1800 m) hæð. 2 ) Hugðumst við fara á stjá í birtingu 
og ganga drjúgan spöl, áður en sólin kæmi upp. í nokkrar 
stundir höfðum við haldið sömu hæð, eða mishæðirnar 
höfðu vart numið 100 fetum. Þegar matarbirgðir voru 
kannaðar, kom í ljós, að við áttum ekki fullan matarskammt 
til meira en þriggja daga, enda höfðum við erfiðað mikið 
og verið matlystugir að sama skapi. Báðir hámarks- og lág- 
marks-hitamælar mínir höfðu brotnað og engin leið að 
koma þeim í lag. — 

14. dgúst. Við sváfum fjórar stundir. Áður en ljóst var 
orðið, gægðist ég út, en þá var fullt af snjó á kápunni, sem 
tjaldað var fyrir gaflinn á risinu. Þegar mér tókst að gægj- 


1) Sennilega Grímsfjall og báðir Svíahnúkar í 12—15 km fjarlægð. 
Mjög erfitt er að gizka á fjarlægðir á sléttum jökli. — J. Ey. 

2) Ef hæðin er nærri lagi hefðu þeir verið suðaustur af Bárðar- 
bungu um 30 km NNA af Pálsfjalli og um 18 km NNV af Svíahnúk- 
um, en hafa tæplega verið komnir svo langt. — J. Ey. 


35 


WILLIAM LORD WATTS 





ssimi 

Jieduced from 

Olsenfl’Map of IceJímd. 

Author's Rouie 


'EnqUsh, ifdts. 


. JciUuutic MíUð (Hnattmilar) 

1 r=Lrj^ ?- f rJ — :r-= ^r _ J1 — 


^ ^ JFrtndv AfyriumeO irtf » 


Ferðaleið Watts á Vatnajökli 1874 , e///r uppdrœtti i bók hans Snio- 
land, London 1875. Við Flagstaff sneri hann aftur og telur sig 
pá hafa farið 24 enskar milur eða 38 km frá jökuljaðri. Það mun 
vera á sléttunni norðvestur af Grimsvötnum i h. u. b. 1600 m hccð. 


ast út, sá ég mér til skelfingar, að allt var hulið þoku og 
skafrenningi, og vindur var kominn á SA, verstu átt á 
Vatnajökli. Ég smeygði mér út, án þess að vekja félaga 
mína, og litaðist um. Skóflan var nærri hálffennt, aðeins 
haldan upp úr. Ég stakk henni niður í slóð okkar, með 
blaðið í rétta stefnu. Að svo búnu skreiddist ég í pokann 
og sofnaði í því trausti, að veðrið kynni að breytast, — þótt 


36 


ÍSLANDSFERÐ 1874 


ég vissi, að það væri vonlítið, því að SA-áttin er þrálát á 
þessu landi, og henni fylgir jafnan illviðri. Þegar við ris- 
um loks allir a£ svefni og Bjarni leit út, varð honum að 
orði: „Allt þoka og mikil drífa.“ 

Meðan við mötuðumst, héldum við ráðstefnu. Allir 
förunautar mínir voru einhuga fylgjandi því að snúa við, 
og ekki gat ég fært nein skynsamleg rök gegn því, þótt 
feginn hefði viljað. Nesti höfðum við tæplega til þriggja 

daga, og SA-áttin gæti vel staðið hálfan mánuð. Ég 

ákvað því að snúa við. Svo átum við nægju okkar, bann- 
sungum veðrið, festum brezka fánann á stöng og stung- 
um niður á miðjum Vatnajökli eða því sem næst, að við 
hugðum. Við stöngina festi ég lítinn böggul, vandlega um 
búinn með 1 sh. og 1 penny í ásamt miða, sem greindi frá 
ferð okkar. Neðanmáls var finnandi vinsamlega varaður 
við því að sóa fé pessu á einhverri nœstu knœpunni. Við 
kvöddum fánann með því, að ég söng erindi úr God save 
the Queen og félagar mínir Eldgamla ísafold , en lögin 
mega heita eins. 

Svo tókum við saman dót okkar. Tjaldið var klökugt og 
þungt í vöfum, en sem betur fór, var ekki kalt í veðri. Nýi 
snjórinn gerði dráttarfærið mjög þungt, og sjálfir urðum 
við brátt gegndrepa í muggunni. Slóðin var furðugreini- 
leg og vindur stöðugur á áttinni, svo að okkur gekk vel að 
halda stefnu. 

Við skiptum þannig verkum, að einn gekk á undan og 
rakti slóðina, tveir drógu, en einn gekk með sleðanum til 
þess að sópa burtu snjó, sem hnoðaðist framan undir 
hann. Föt okkar urðu klökug, og sleðinn þyngdist, en loks 
komum við að Pálsfjalli eftir langa og erfiða göngu. 


37 




WILLIAM LORD WATTS 

Þar leituðum við skjóls í hvarfinu sunnan undir, brut- 
um klaka úr hári og hálsklútum og fengum okkur vel að 
borða. Næst hittum við fyrir okkur snjóhús, sem við höfð- 
um gist fyrir tveim dögum. Urðum við fegnir að þurfa ekki 
að standa við snjógröft í slíku veðri. 

Þarna settumst við að, höfðum sokkaskipti og skriðum 
í pokann. Allir voru blautir og kaldir, svo að ég hóf að 
kyrja íslenzka söngva, og sungum við okkur til hita um 
stund. — 

Eftir að hafa sofið um hríð, vaknaði ég við einhvern 
þunga ofan á andlitinu og komst að raun um, að það var 
snjór. Fönnin hafði hlaðizt svo gífurlega á tjaldið, að það 
sligaðist undan þunganum, enda höfðum við að þessu 
sinni notað snæri í mæniás, en skilið mænisúlurnar eftir 
sem flaggstöng. Er við litum út, var vindur orðinn austan- 
stæðari, og hefðum við verið vel nestaðir, hefði mér dott- 
ið í hug að snúa til baka. En nú kom það ekki til mála. 
Skór og sokkar voru beingaddaðir í annað sinn, og urðum 
við að stinga þeim inn á okkur til þess að mýkja þá. Bjarni 
varð fyrstur á fætur og skreið út, en hríðargusan stóð þegar 
inn um gættina, sem hann lét eftir sig. Var nú ekki leng- 
ur vært í skýlinu, svo að við höfðum okkur út hið bráð- 
asta, og rauk þá af okkur eins og við kæmum upp úr heitri 
laug. En brátt hætti að rjúka, og klæðin stokkfrusu, því að 
mjög var kalt í veðri. 

Við vorum lengi að ganga í okkur hita, en smám saman 
liðkuðust klakastakkarnir. Færið var allgott, og okkur skil- 
aði vel áfram, enda voru fylgdarmenn mínir heimfúsir. 

Þannig gengum við margar klukkustundir og höfðum 
vindinn stöðugt á vinstri hlið. — — Ofan á skriðjökul 


38 


ÍSLANDSFERÐ 1874 


komum við um fjórar mílur vestan við Efri-Hágöngu og 
urðum þá að taka allt dót á bakið. Jökullinn var þakinn 
nýsnævi og því hættulegur yfirferðar, en í rökkurbyrjun 
komum við niður þangað, sem dótið var geymt. Þar eld- 
uðum við okkur súpu, sem var vel þegin. 

Með því að vaða Djúpá þar efra gátum við stytt okkur 
mjög leiðina að Núpsstað. Farangur létum við eftir og geng- 
um hratt. Við héldum um mitti hver á öðrum yfir Djúpá 
til þess að detta ekki, því að vatnið var mjaðmardjúpt, 
þótt kalt væri í veðri og komið kvöld. Að Núpsstað kom- 
um við áður en fulldimmt var orðið og var þar vel fagn- 
að.“ 

18. ágúst héldu þeir félagar vestur á bóginn. Komu að 
Prestsbakka og ætluðu upp að Laka, en prestur heimtaði 
40 dali fyrir fylgdarmann þangað. Á því hafði Watts ekki 
efni og hætti við förina. Þótti honum klerkur 1 ) ærið harð- 
drægur í viðskiptum. — Páll jökull fylgdi þeim út í Meðal- 
land og gaf Watts tvær brennivínsflöskur að skilnaði. 

28. ágúst gistir Watts að Reykjum í Ölfusi og heldur það- 
an til Herdísarvíkur og Krýsuvíkur. Verður sú för ekki 
rakin hér. Til Reykjavíkur kemur hann 31. ágúst. 

P. S. Höf. miðar vitanlega vegalengdir við enskar milur (1600 m) og 
hœðir við fet (30,5 cm). Hefur mcr viða þótt betur fara að láta 
það standa óbreytt, einkum þar, sem um hreinar ágizkanir er 
að rceða. — Bið ég lesandann að hafa þetta i huga. — J. Ey. 


1) Prestbakkaprestur var þá Páll Pálsson frá Hörgsdal. Virðist þetta 
ólíkt honum, því að hann var talinn allra manna örlátastur. — J. Ey. 


39 


1 



Reiðingur. — Þegar Watts var liér á ferð, varð 
hann að flytja allt sitt hafurtask á reiðingshestum 
— nema yfir V atnajökul , en })á báru þeir dótið á 
bakinu eða drógu á sleða. — Nú eru reiðingar við- 
ast hvar horfnir, og getur það komið sér illa fyrir 
ferðamenn, ef þeir þurfa að flytja farangur um 
fjallvegi, sem eru ófcerir bifreiðum. 

(Teikning eftir D. Bruun) 




NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 

1875 


Helstu frásagnir a£ Vatnajökulsferð Watts, aðrar en ferða- 
bók sú, er hér birtist, eru þessar: 


Watts , W. L.: Journey across Vatna Jökull, in the Summer of 1875. 
(Geographical Journal XLVI, 1877, 10 bls.). Fyrirlestur, fluttur í 
Landfræðifélaginu brezka 15. nóv. 1876. Fyrirlesturinn er þýddur 
á íslenzku af Jóni Eyþórssyni og birtur í Náttúrufræðingnum 1945. 

Petersen, V.: To Rejser i det indre Island. (Geografisk Tidsskrift I, 
1877, 129—35). Útdráttur úr ferðasögum þeirra Schytte og Watts. 

De Nupstadt á Grimsstadir á travers le Vatna Jökull. (Bulletin de la 
Société de géographie de Rochefort V, 1886, 30—46). Útdráttur úr 
bók Watts. 

Thoroddsen, Þorv.: Landfrœðissaga íslands IV, Reykjavík 1904, 76—85. 

Sattii: Ferðabók I, Kaupmannahöfn 1913, 266—67; 2. útg. Reykjavík 
1958, 270-271; III, Kaupmannahöfn 1914, 284-85; 2. útg. Reykja- 
vík 1959, 189. 


Jónson, Ólafur: Ódáðahraun 1, Akureyri 1945, 250—61 og víðar. 


I. KAFLI 


Frá Reykjavík að Núpsstað. 


* 

Island! Reykjavík! Enn er ég hingað kominn í sömu 
erindum og 1871 og 1874, en sumir kunningar mínir kalla 
það fífldirfsku eða flónsku. 

Mér er sem ég sjái einn og annan virðulegan landa 
minn maulandi morgunmatinn sinn í sloppi og inniskóm 
rétt fyrir hádegið, ef hann skyldi rekast á smáklausu um 
ferðir mínar í morgunblaðinu. — Júhú, segir hann, 5000 
fermílur af óbyggðu landi, ekki stingandi strá, eintóm eld- 
fjöll, jöklar og snjór, — sá er vitlaus að vera að þvælast 
þarna. Enginn hefur nokkru sinni farið yfir þetta ófýsi- 
lega kuldabæli, og því þá að flana þetta núna, úr því að 
ekki er svo mikið sem eyrisvirði upp úr því að hafa. — 
Það væri alveg þýðingarlaust að benda honum á þá áráttu 
í fari Engilsaxa að sækjast eftir að kynnast hinu ókunna. 
Hann skellir í góm að öllu hjali um vísindalegan árangur, 
og ekki mundi það stíga honum neitt til höfuðs, þótt 
hann stæði þar, sem enginn annar hefði stigið fæti. Hann 
sér í kostnað, tímaeyðslu og fyrirhöfn. Mætti ekki verja 
peningunum í eitthvað þarfara (og þar hefur hann rétt að 
mæla, ef hann er svo hamingjusamur að eiga fyrir fjöl- 


43 


WILLIAM LORD WATTS 


skyldu að sjá). Hann heldur, að þetta sé voðaleg lífshætta, 
og að lokum afgreiðir hann allt saman sem „eintóma vit- 
leysu“. Þá það! Látum okkar virðulega vin halda sig heima, 
þar er hans staður. En hann ætti helzt ekki að leggja sig 
í framkróka til að ófrægja leiðangur, sem kostar hann ekki 
grænan eyri, eyðir engum tíma frá honum og skerðir á 
engan hátt eitt einasta hár á höfði hans. 

Það er sagt, að sérhver maður sé haldinn einhvers konar 
áráttu. Vinur okkar þykist ef til vill sérstaklega til þess 
kallaður að ala upp betri hænsnastofn en áður hafi þekkzt, 
ég sækist hins vegar eftir að flækjast um ókunna eða af- 
skekkta afkima jarðarinnar. En meðan ég læt hænsnahús 
hans í friði, finnst mér hann ætti að láta mitt flakk afskipta- 
laust. Svo læt ég utrætt um hnýfilyrði hinna heimakæru, 
því að nú er ég kominn af stað. 

Ég hef þegar að baki mér veltinginn á gufudallinum 
Diönn og er kominn í hina fámennu höfuðborg íslands. 
Þar hitti ég fyrir vini mína, hressa og heilbrigða. Páll 
Pálsson, sem var aðalfylgdarmaður minn á Vatnajökli í 
fyrra, færir mér þau gleðitíðindi, að hann hafi þegar út- 
vegað hesta og fylgdarmenn eftir þörfum, og jafnskjótt og 
ég hafi heimsótt vini mína og dótað mig til, getum við 
stigið á bak og sungið „Fram, fram til Vatnajökuls.“ 

Mér nægði einn dagur til þess að vera vinur vina minna, 
og kvöldið eftir að okkur bar að landi, flaut lítill bátur 
með fullfermi af reiðverum, kössum og öðrum ferðabún- 
aði við litla trébryggju í sjálfri höfuðborginni. Klukkan 
var orðin 8, þegar við komum þangað í fylgd með stórum 
hópi innlendra vina. Nú tróðu þeir sér upp í bátkrílið 
eins og rúm leyfði, en hinir stóðu eftir í fjörunni og hylltu 

44 




FRÁ REYKJAVÍK AÐ NÚPSSTAÐ 


okkur sem ákafast. Mér er nær að halda, að obbinn af bæj- 
arbúum hafi líka tekið undir. Jafnskjótt og bátinn bar frá 
landi, drógum við upp segl og sigldum hraðbyri inn að 
Laugarnesi, kotbýli nokkru austan Víkurinnar, en þar voru 
hestar okkar geymdir. Á leiðinni kyrjuðum við ýmist norska 
söngva eða vinur okkar, séra Oddur Gíslason, lék suður- 
lenzkar fantasíur á franskt horn. 

Hestarnir okkar reyndust í mjög sæmilegum holdum, 
eftir því sem um er að gera á þessum tíma árs. Það sparar 
tafir og talsverða peninga, ef unnt er að fela áreiðanlegum 
manni að kaupa hesta með góðum fyrirvara. Þá losna menn 
eigi aðeins við leiðinlega vafninga, sem hestakaupin hafa í 
för með sér, heldur komast þeir einnig hjá því að borga 
okurverð fyrir örgustu móbikkjur, sem er otað í ferða- 
menn, því að þeir verða að kaupa reiðskjóta jafnskjótt og 
þeir stíga fæti á land. Mínir hestar voru keyptir á Suður- 
landi og kostuðu frá 50 til 90 ríkisdali. Þeir voru líka, að 
mér fannst, í heild sinni einhverjir fallegustu hestar, sem 
ég hafði séð á íslandi. 

Með því að ég vildi hraða för minni þangað, sem verk- 
efni beið okkar, hafði ég látið kaupa skiptahesta bæði til 
áburðar og reiðar. Slíkt er með öllu óhjákvæmilegt, ef 
menn ætla að flýta för sinni, hins vegar ekki nauðsynlegt 
þeim, sem ekkert liggur á. Við töfðumst nokkuð við að 
raða farangrinum í klyfjar, eins og jafnan vill verða í upp- 
hafi ferðalags, hvort sem farið er á hestum eða fótgang- 
andi, en að því loknu kvöddum við kunningjana, og við 
Páll og annar fylgdarmaður héldum af stað austur á Eyr- 
arbakka um afleitan veg og í leiðinlegu veðri. Það er alla- 
jafna nauðsynlegt að hafa aukamenn til fylgdar fyrsta dag- 


45 




WILLIAM LORD WATTS 

inn á ferðalögum, meðan hestarnir eru að spekjast Þeir 
eru oft óþægir og þverir í upphafi ferðar, ekki sízt á vond- 
um vegi eins og austur á Eyrarbakka. Fyrst er þá farið um 
gömul hraun, þar sem kindaskjátur í tvennum reyfum voru 
að kroppa í sig reytingslegan gróður. Þær höfðu rifið af 
sér ullina á hraunnibbunum, svo að hún hékk á þeim í 
óhreinum dræsum og gerði þær ámóta ömurlegar ásýnd- 
um og landið, sem þær gengu á, enda var mesta leiðinda- 
veður þennan dag. Um hádegi bar okkur að örreytiskoti, 
sem kallast Lækjarbotnar. Þar var ekkert að sjá nema ör- 
birgð, harðfisk og óhreina krakka. Ég veit ekki, hverju það 
sætir, að öll býli í næsta nágrenni Reykjavíkur eru fátæk- 
legri og niðurníddari en nokkru tali tekur. Að vísu eru 
heimalönd þeirra lélegTÍ en gengur og gerist í öðrum hér- 
uðum, en fólkið er líka allt öðruvísi. 

Enginn kemst hjá því að taka eftir hinni sinnulausu 
nægjusemi í svip þess, enda er vart við öðru að búast, 
eins og högum þess er háttað, en hvergi hef ég séð eins 
bláskínandi armóð og á þessu heimili. En allt um það, 
hestarnir okkar grípa niður, og við vözlum forina framan 
við þessi hrúgöld úr grjóti, torfi og timbri, sem oss virð- 
ist með öllu óhugsandi að kalla heimili, hvernig svo sem 
það hugtak væri teygt eða túlkað. — Hestarnir urðu að 
feta niður bratta og sleipa forarbrekku, sem ekki gerir 
aðkomuna eða brottförina frá Lækjarbotnum aðgengilegri. 
Þannig létum við þetta aðsetur eymdarinnar að baki og 
lögðum á heiðina í þokusvækju og kuldastrekkingi, sem 
lamdi vætuna framan í okkur og leitaði gegnum hlífðar- 
fötin, hvar sem smugu var að finna. 

Nokkru síðar riðum við upp hlíðarbrekkur Hengils- 


46 


FRÁ REYKJAVÍK AÐ NÚPSSTAÐ 


fjalla. Eldfjall þetta (Hengill) og nágrannar þess hafa oft 
gosið, áður en land byggðist, og frá þeim hafa hraun 
runnið í ýmsar áttir. Þau hafa ekki einungis komið úr 
gígum í fjöllunum sjálfum, heldur hafa þau einnig ollið 
upp hingað og þangað og myndað hraungúla. Hátt uppi 
í fjallinu er suðuhver, sem Jón Hjaltalín læknir í Reykja- 
vík álítur mjög álitlega heilsulind. í góðu veðri hlýtur 
að vera mjög forvitnilegt á þessum slóðum, og jafnvel 
sjálfir Lækjarbotnar kynnu þá að verða ögn þolanlegri. 
Þegar farið er um þessar eldbrunnu slóðir, hlýtur það að 
vekja eftirtekt, hversu lág íslenzk eldfjöll eru allajafna. 
Þetta stafar sennilega a£ hinum fjölmörgu gígum, sem 
liggja hlið við hlið, þannig að goskrafturinn á hægara 
með að brjótast út á nýjum stað en yfirvinna mótstöð- 
una þar, sem gosefni hafa þegar hlaðizt upp að vissu marki. 
Um kvöldið náttuðum við okkur á smábýli, sem heitir 
Hraun. Það bauð af sér miklu betri þokka en Lækjarbotn- 
ar, enda þótt ábúandinn væri bláfátæk ekkja. 

Ég vildi ekki íþyngja okkur með matarflutningi fram 
yfir það, sem ætlað var í Vatnajökulsförina. Urðum við 
því að lifa af því, sem landið hafði að bjóða, og þurftum 
ekki að svelta, enda þótt vorið sé óheppilegasti tími til 
þess að ferðast nestislaus á íslandi. Við fengum nóg af 
flatbrauði, mjólk og hangikjöti, og það er enginn neyðar- 
kostur, þótt hann sé ekki sérlega ljúffengur. Enda þótt 
við hefðum fengið pilt til þess að gæta hestanna um nótt- 
ina, voru sumir stroknir um morguninn. Það er betra, 
einkum í ferðarbyrjun, að fá mann til að gæta hestanna í 
stað þess að hefta þá í haganum. Hestar geta hvort sem 
er rásað býsna langt í haftinu, og oft á tíðum verður heft- 


47 


WILLIAM LORD WATTS 


ingiri aðeins til þess að þeir ganga sér síður að grasi, en 
svo verður að elta þá, alveg eins og haftlausir væru, morg- 
uninn eftir. 

Frá Hrauni er skammt að hinum sendnu ósum Ölvesár. 
Hún er mynduð úr Hvítá og Sogi, sem renna saman um 
30 km frá sævarósi, og er þetta mikið vatnsfall. Allmargir 
selir flatmöguðu þar í sólskininu og lágu eins og reka- 
drumbar rétt við götuna, en brugðu fljótt við, þegar okk- 
ur bar að, og skreiddust í vatnið, Eyrarbakki þýðir í raun 
réttri sandströnd, enda er hann rétt austan við ósa Ölves- 
ár. Báðum megin árinnar eru stór sandflæmi vaxin mel- 
gresi. Einkum eru sandarnir vestan árinnar furðumiklir, 
en myndun þeirra liggur í augum uppi: 

Stórkostlegir hraunstraumar hafa fallið af fjöllum ofan 
niður með ánni að vestan og myndað þar aðhald gegn 
aurburði hennar. Þannig hafa hlaðizt upp stórkostlegar 
sandeyrar, sem bægðu árósunum smám saman austur á 
bóginn, og eftir lágu hinar þurru og þykku sandbeðjur á 
vesturbakkanum. 

Þegar við höfðum verið ferjaðir yfir ána, kom í ljós, 
að öll járnin á koffortunum okkar þurftu lagfæringar við, 
og vitanlega var Eyrarbakki heppilegasti staður, sem völ 
var á, til þess að fá gert við þau. Járn þessi, sem halda 
koffortunum á klökkunum, eru vandræðamál í ferðalög- 
um á íslandi. Ferðamenn skyldu gæta þess að láta vanda 
til þeirra eftir föngum. Ef þau reynast gölluð, er nauðsyn- 
legt að grípa fyrsta tækifæri til þess að láta gera við þau, 
annars má búast við, að þau bili einhvers staðar þar, sem 
verst gegnir. Slíkt gæti valdið slæmum töfum, ef íslend- 
ingar væru ekki gæddir þeirri náðargáfu að geta tjaslað 


48 


WILLIAM LORD WATTS 


öllu saman í fljótheitum, þegar í harðbakkana slær. Eyrar- 
bakki er helzta kauptún á Suðurlandi. Það stendur á 
hrjóstrugum malarkambi, og utsýnið er bæði fábrotið og 
leiðinlegt, en súgandi gnýr hinna ferlegu brotsjóa lætur 
dapurlega í eyrum. 

Á allri þessari strandlengju hafa forn hraun runnið 
fram í sjó, en uppi í sveitinni eru þau hulin möl og mold. 
Á allri suðurströndinni, frá Eyrarbakka austur á Papós, 
er hvergi hægt að leggja skipi að landi vegna grynninga 
og blindskerja, enda er hvergi vík eða vogur á þessari 
300 km strandlengju, þar sem skip gæti leitað hafnar. 

Þegar við komum austur undir Þjórsá, fórum við heim 
á bæ nokkurn til þess að kaupa hest til viðbótar, enda 
þótt komin væri hánótt. Við vöktum upp heimilisfólkið, 
gerðum út um hestakaupin, dreyptum á brennivíni og 
héldum svo til árinnar. Ferjumaður átti heima handan 
við ána og var sofnaður. Það var slagviðrisrigning og 
slyddunepja, meðan við stóðum við ána og örguðum á ferju 
í einum kór. En straumbeljandinn og stormurinn máttu 
sín meira en raddstyrkur okkar, og var hann þó eigi lítill. 
Til allrar hamingju minntist Páll þess, að nokkurn spöl 
upp með ánni, okkar megin, væri bóndi, sem ætti bát, 
svo að hann fór og vakti bónda, en ég gætti hesta á meðan. 
Þeir rásuðu í allar áttir til þess að bíta, þrátt fyrir slag- 
viðrið, svo að ég mátti hafa mig allan við. í fyllingu tímans 
birtist ferjubóndinn og kona hans. Þau virtust hin ánægð- 
ustu yfir því að vera rifin upp úr rúminu um miðja nótt 
í kuldasteytingi til þess að vinna sér inn hálfan annan dal 
með því að ferja framandi næturhrafna og ferðadót þeirra 
yfir illkalt og úfið jökulfljót. Satt að segja, virtist sem 


49 


4 


FRÁ REYKJAVÍ K AÐ NÚPSSTAÐ 


hinn ágæti Karon okkar liti á þetta sem hreina hunda- 
heppni. Á þessum tíma árs er bjart alla nóttina. 

Það létti til með morgninum, og Hekla blasti við okk- 
ur frá vaðinu á Ytri-Rangá. Við komum á bæ milli Ytri- 
og Eystri-Rangár til þess að borga einn reiðhestinn okkar, 
sem Páll hafði haft með sér til Reykjavíkur og áskilið sér 
að kaupa eða skila aftur. Við drukkum þar kaffi og héld- 
um svo að Breiðabólstað, og var okkur að vanda tekið þar 
af mikilli góðvild og gestrisni. Við lögðum okkur í tvær 
klukkustundir og drifum okkur síðan austur að Holti og 
komum þangað kl. 1 e. h. Það var farið að halla degi, er 
við fórum þaðan, svo að við riðum léttan að Skógafossi, 
einum mesta og fegursta fossi landsins. Þar er myndarlegt 
býli og ákaflega aðsjált fólk. Ég geri ekki ráð fyrir, að það 
hafi náð í neitt af fjársjóðum þeim, sem eiga að vera fólgn- 
ir undir Skógafossi, en því tekst bersýnilega að krækja sér 
í marga krónu hjá ferðamönnum, sem koma þangað til 
þess að dást að fegurð hans. 

Áfram höldum við, fram hjá svellbunkum Sólheimajök- 
uis, að Heiði, þar sem okkur var tekið með slíkum ágætum 
árið áður. Kl. var 10 að kveldi, er átta mjóslegnir hestar 
og tveir grútsyfjaðir ferðamenn riðu í lilað á þeim góða 
og gestrisna bæ. 1 ) 

1) Um þessar mundir bjó að Heiði séra Snorri J. Norðfjörð, prest- 
ur til Reynisþinga. Fer Watts lofsamlegum orðum um prest og heimili 
lians í ferðabók sinni frá árinu 1874. Dætur prestsins hafi jafnvel 
verið fallegustu stúlkur, sem þeir sáu á íslandi. Þær spiluðu á orgel, 
og á kvöldin var oft glatt á hjalla, er heimilisfólkið söng íslenzka 
söngva, en ferðalangarnir enska. Gömul þjóðlög eru flest þunglama- 
leg, segir Watts, en nú orðið kunna menn líka mörg falleg sænsk 

!ög- - J- Ey- 



Skógafoss. — (Paijkull, 1866) 




WILLIAM LORD WATTS 


Heimilið er fátækt, þótt fólkið vinni af dugnaði. Ævi 
þess hlýtur að vera sífelld barátta við fátækt, vonda veðr- 
áttu og ófrjóa mold. Það á nokkrar kindur og nautgripi í 
haganum, nóga veiði í vatninu og er ánægt með sitt. En 
nægjusemi þessa fólks á allt aðrar rætur en í Lækjarbotn- 
um. Hérna gerir fólkið sér vonir um bættan hag vegna 
góðrar búsýslu og heppni með búsmalann. Vonglöð nægju- 
semi á lítið skylt við vonlausa nægjusemi. Hin fyrri er 
vakandi um sinn hag og lætur ekki happ úr hendi sleppa, 
hin síðarnefnda er sokkin í kviksyndi örvæntingar, eygir 
hvergi von um bættan hag og kann því ekki að grípa 
tækifærið, þótt það kynni að bjóðast. Á Heiði vorum við 
einn dag um kyrrt, en héldum þá förinni áfram austur 
á bóginn og riðum sem mest við máttum yfir Mýrdals- 
sand að Kúðafljóti. í fyrra gátum við riðið þessa á við 
illan leik, nú urðum við að fara á ferju. Sýnir þetta dæmi, 
hversu breytilegar árnar eru á íslandi. 

Af ferjumanninum keyptum við nokkra skúma, en þeir 
a mjög góðir til átu. Um nóttina gistum við í Króki. 
Bóndinn þar hafði áður tekið þátt í einum Vatnajökuls- 
leiðangTÍ mínum. Hann gaf okkur álftakjöt að borða. Það 
er líkast seigu nautakjöti og ekki auðtuggið, en vissulega 
saðsamt og bragðgott. Olgeir bóndi hafði mjög gaman af 
að skjóta og virtist líka býsna heppinn, þótt byssuhólkur- 
inn væri ekki á marga fiska. Að minnsta kosti voru margir 
álftahamir spýttir á bæjarveggina, og hann átti mikið af 
söltuðu álftakjöti. íslenzkir svanir eru verðmætir vegna 
dúnsins, en vindfjaðrirnar eru sjaldan nokkurs virði, af 
því að þær eru aldrei svanhvítar. Álftarhamur selst á h. 
u. b. einn ríkisdal. 



52 




I 


FRÁ R EYKJAVÍ K AÐ NÚPSSTAÐ 


b 


m 


Dverghamrar á Siðu. — (Howell, 1893) 

Eftir að hafa labbað stundarkorn um hraunið, sem rann 
úr Skaftárjökli í hinu eftirminnilega gosi 1783, héldum 
við áfram. Þennan dag var mjög heitt í veðri, alveg eins 
og á júlídegi í Englandi. Leið okkar lá fram hjá hinum 
undurfagra Fossi á Síðu, 1 ) sem freyddi eins og silfurlöður 
í sólskininu fram af h. u. b. 200 feta háum, dökkleitum 


1) Hér hefur Watts ritað í ógáti Seljalandsfoss. — J. Ey. 

53 

k 







WILLIAM LORl) WATTS 


blágrýtisstalli. Þaðan er skammt að Hörgsdal, og þar var 
einn a£ jökulmönnum okkar (Svo nefnir Páll alla, sem 
hann hefur ráðið í ferðina.), Eyjólfur að nafni. Hann var 
einhver iithaldsbezti, glaðlyndasti og viðmótsþýðasti mað- 
ur, sem ég hef nokkru sinni þekkt. 

Bóndinn var í ætt við bóndann á Núpsstað, hálfri dag- 
leið austar, en á Núpsstað hafði mér verið forkunnar vel 
tekið bæði 1871 og 1874. 

Bóndinn í Hörgsdal reyndist mér einstaklega gestrisinn 
eins og frændi hans. Hann hafði mikinn áhuga á ferð 
minni og var boðinn og búinn til að hjálpa mér á allan 
hátt. 

Daginn eftir fórum við upp á Kaldbak, 2279 feta hátt 
fjall, til þess að sjá yfir suðvestanverðan Vatnajökul, sem 
blasir við norður undan. Kaldbakur er nokkrar mílur norð- 
ur af Hörgsdal. 

Bóndinn slóst í för með okkur. Við fórum ríðandi upp 
í efstu grös, en gengum þaðan á fjallið. Jökullinn var áreið- 
anlega hvítari en ég hafði nokkru sinni séð hann áður, 
en hann teygði sig eins og fyrri daginn svo langt sem aug- 
að eygði norður eftir, þögull, ægifagur og flekklaus, nema 
á fáeinum stöðum yddi á dökkleit sker og klettakolla upp 
úr freranum. Þeirra gætti lítt á hinum mjallhreinu bung- 
um hájökulsins, en þyrptust saman syðst og vestast, á svo- 
kölluðum Skaftárjökli. í morgunsólinni voru hnúkar þess- 
ir næsta lítilfjörlegir og hrekklausir ásýndum, en þeir 
höfðu spúið hrauni því, sem lagði í eyði sléttlendið hið 
neðra, og þeir höfðu leyst úr læðingi eldgang þann, er 
annað slagið skekur þetta land niður að neðsta grunni. 


54 


II. KAFLI 


Á Núpsstað. - BreiðamerkurjökuII. 

Ég var í léttu skapi, er ég reið í hlaðið á Núpsstað og 
hitti Eyjólf bónda, sem tók mér alúðlega eins og gömlum 
og góðum vini, enda hafði hann átt okkar von. Ég settist 
að eins og fyrri daginn í bænhúsinu, sem hætt er að nota, 
en þar er ágætur gististaður fyrir ferðalang eins og mig, 
og svo notar Eyjólfur, vinur minn, það fyrir skemmu. 
Mér fannst sem ég væri heima hjá mér, þegar ég brölti 
upp í fletið, sem hafði verið tildrað á kassa í einu horn- 
inu, og ég kannaðist vel og notalega við mig, er ég hafði 
gleypt í mig morgunmatinn og settist við að skrifa dagbók 
mína á hinu fornfálega altari. En hneykslizt ei, kæru les- 
endur! Allur heilagleiki hafði fyrir löngu viðrazt af þessu 
þarflega húsgagni, og væri því upp lokið, blasti þar hvorki 
við helgir dómar eða messuklæði, heldur blátt áfram heima- 
ofin spariföt húsfreyjunnar á bænum. 

Bærinn og fjallið yfir honum hafði lítt breytzt, síðan ég 
kom hér í fyrsta skipti, fyrir fjórum árum. Á Núpsstað 
er hvert árið öðru líkt, allt gengur sinn vanagang, utan 
þeirra óhjákvæmilegu breytinga, sem fæðingar og dauðs- 
föll hafa í för með sér. Fólkið hafði breytzt mest, því að 


55 


WlLLIANl LORD WATTS 



Núpsstadnr. BœnhúsiÖ , sem Watts gisti í til heegri . Það stendur enn. 

(Teikning eftir D. Bruun rétt fyrir aldamótin.) 


vitanlega var það orðið rosknara, og ég saknaði eins eða 
tveggja andlita úr hópnum. Nú, jæja, ég var líka orðinn 
eldri, — og ekki dugir að sökkva sér niður í dagdrauma. — 
Ég þurfti að kaupa bolakálf, láta slátra honum og salta 
til þess að geta búið til kæfu, en svo nefna íslendingar 
pemmíkan það, sem ég hef í jökulferðir mínar. Skjóður og 
skinnsokka þarf að sauma, smjör, brauð og harðfisk þarf 
að útvega, — í stuttu máli verður að snapa saman í ná- 
grenninu mestan hluta a£ þriggja vikna nesti handa sex 
mönnum. Við gerðum nauðsynlegar ráðstafanir og ákváð- 
um, að allur útbúnaður skyldi vera til reiðu að viku lið- 
inni. Því næst skikkuðum við föður Páls til þess að sanka 
dótinu saman og borga það. Því næst var bolinn sleginn af, 


56 


Á NÚPSSTAÐ. - liRl'.lÐAMERRURJÖKULL 


limaður sundur og saltaður, og þá var okkur fátt að van- 
búnaði. 

Við áttuin samt í dálitlu basli með að komast af stað, 
vegna þess að allir bændur í grenndinni voru í óðaönn 
að búast til ferðar með vorullina sína austur á Papós, en 
þangað eru fjórar dagleiðir, og nú höfðu borizt þær frétt- 
ir, að Breiðamerkurjökull hefði ruðzt fram svo gríðarlega, 
að ekki væri annað sýnna en hann myndi teppa allar sam- 
göngur á strandlengjunni, enda var hann kominn fram 
undir flæðarmál. Sakir þessara ótíðinda flýttu allir sér 
með ullarþvottinn. Ullin var soðin í gríðarstórum pottum 
til þess að losa óhreinindin úr henni, og myndarlegar 
heimasætur kepptust við að skola liana í tærum fjallalækj- 
um, sem renna allajafna fast við bæina í þessum lands- 
hluta; — drifhvítar ullarbreiður lágu til þerris á vellinum, 
og karlmennirnir höfðu þann starfa að mæla ull í kynd- 
ugum trémeisum, troða henni í poka og binda í jafnþung- 
ar klyfjar, svo að þær sætu án áhalla sitt hvorum megin á 
reiðingshestunuin. Það væri ljóta greyið, ef leiðin lokað- 
ist til Papóss, því að þá yrðu bændur tilneyddir að fara 
alla leið út á Eyrarbakka til þess að skipta á ullinni og nauð- 
synjum sínum. Við létum Núpsstað að baki og héldum 
austur að þessum skriðjökli. Við okkur blöstu hinar snjóvgu 
hlíðar Öræfajökuls. 

Leiðin lá yfir Súlu eða Núpsvötn öðru nafni. Þau voru 
dýpri en ég hafði áður vitað, þótt vatnsmagnið hefði vart 
aukizt. Farvegurinn hafði breytzt og var bæði grýttur og 
blautur. Árið 1871 var hann eingöngu grýttur, 1874 var 
hann sendinn og 1875 grýttur og sendinn. 

Þegar yfir ána var komið, riðum við sem mest við mátt- 


57 




> 


WILLIAM LORI) WATTS 

um austur yfir eyðimörkina Skeiðarársand. Sandur þessi 
er 300 ferhyrningsmílur að víðáttu. Hann hefur myndazt 
fyrir tilverknað eldgosa í Vatnajökli og Öræfajökli. Þau 
hafa rutt úr sér ösku og öðrum gosefnum, sem vatnsflaum- 
urinn á Skeiðarársandi hefur síðan borið fram og jafnað 
úr. Svo virðist sem jökullinn, sem liggur fram á Skeiðarár- 
sand, hafi hagað sér á svipaðan hátt og Breiðamerkurjök- 
ull, því að á söndum þessum getur að líta fjölmarga jökul- 
garða, og sumir þeirra eru langan veg frá fremstu jöðrum 
jöklanna, eins og nú er. Það leynir sér ekki, að útjaðrar 
Vatnajökuls hafa gengið fram síðan 1871. Hins vegar er 
það engin sönnun þess, að jökull hafi í raun og veru skrið- 
ið fram, þótt rispaðir steinar sjáist í jökulgörðum framan 
við þá, því að við eldsumbrot hlaupa iðulega fram stórar 
jökulspildur, er rispa harðar klappir, en grópa hinar mýkri, 
sem fyrir verða, og þegar jökulísinn bráðnar, skilur hann 
eftir stóra hauga og jökulaura, sem ómögulegt er að greina 
frá venjulegum jökulgörðum á láglendinu. 

Við fengum hvassviðri í fangið og ausandi rigningu, en 
vestan undir Öræfajökli blasti við glaðasólskin, svo að við 
hvöttum hestana sem mest við máttum yfir hina gljúpu 
sanda. 

Það ýtti undir okkur að eiga fyrir höndum að kanna 
hina fannhvítu jökla og snjóvgu hlíðar, sem virtust laða 
sólskinið að sér og hindra það í að koma til móts við 
okkur. 

Loks komumst við í hlé af fjöllunum fram undan. í 
vari fyrir vindi og regni gátum við numið staðar til þess 
að dást að hinum stórleita fjallahring frá Öræfajökli að 
upptökum Skeiðarárjökuls. Að baki okkar, í áttina til 


58 



#é 




WILLIAM LORD WATTS 


Núpsstaðar, var dimmviðri; skýin hrönnuðust um Lóma- 
gnúp, en það fjall virðist stefna öllum illviðrum að Núps- 
stað, og á vestanverðum Skeiðarársandi var sýnilega storm- 
beljandi, enda er hann opinn við austanveðrum. 

Við fórum yfir Skeiðará og komum að hinu sögufræga 
Svínafelli. Við stönzuðum þar til þess að hressa okkur á 
því, sem öllum íslenzkum ferðamönnum er allra meina 
bót, sem sé ósviknum kaffibolla. Sú íþrótt, að búa til gott 
kaffi, er ein höfuðdyggð íslenzkra kvenna, og væri betur, 
að annarra þjóða konur legðu meiri stund á það en al- 
mennt gerist. Góður kaflisopi er jafnan á boðstólum, þótt 
á kotbýli sé, og í rauninni má það furðulegt heita, hversu 
gott kaffi íslendingar búa til, því að kaffið, sem kaupmenn 
hafa á boðstólum, er aldrei af beztu tegund; það er aðal- 
lega Java-kaffi. Aðalgaldurinn í þessu efni er efalaust sá, 
að kaffið er brennt heima, brennt alveg mátulega og síðan 
meðhöndlað á einhvern sérstakan hátt, sem einungis löng 
reynsla og æfing fær kennt. Þá spillir það ekki þessum 
þjóðlega kjördrykk, að oftast fylgir honum vænn skammt- 
ur af hnausþykkum rjóma. 

Þegar við höfðum þegið hressinguna, var okkur sýnt 

birkitré á bak við bæinn. Tréð var á að gizka 25 fet að 

hæð og álitið stærsta tré þar nærlendis. Hins vegar er 

talsverður kjarrskógur, aðallega birki, í svokölluðum Núps- 

staðarskógi. Það er langstærsti skógur á sunnanverðu land- 

inu. Núpsstaðarskógur er líka frægur fyrir villifé, sem 

gengur í honum. Það tilheyrir Eyjólfi, vini vorum, því að 

hann á allan skóginn ásamt höfuðbólinu Núpsstað. Annar 

• • 

skógarblettur er líka nyrzt og vestast í Oræfasveit, til mik- 


60 


> 


Á NÚPSSTAÐ. - BRF.IÐAMERKURJÖKULL 

ils hagræðis Svínfellingum og öðrum búöndum í grennd- 
inni. 

Fjallið upp af Svínafelli er úr basalti, en þegar lengra 
kom austur á bóginn, var allt þakið nýlegum gosefnum 
úr Öræfajökli, sem gnæfði yfir okkur á vinstri hönd. Við 
sáum hóp ríðandi manna koma á móti okkur og stefndum 
í veg fyrir þá, svo að við hittumst á hagabletti nokkrum 
skammt frá veginum. 

Þarna var á ferð alþingismaður nokkur á leið til alþing- 
isfundar í Reykjavík ásamt fylgdarmönnum sínum og 
prestinum í Sandfelli, en þar hafði hann gist um nóttina, 
og var prestur nú að fylgja honum úr hlaði. Presturinn 
reyndist vera náfrændi Páls, fylgdarmanns míns, svo að 
eftir litlar bollaleggingar báðum við alþingismanninn að 
1 bera kveðjur til kunningjanna í Reykjavík og riðum svo 

sem leið liggur að Sandfelli. 

Leið okkar lá fram hjá mörgum ljósleitum vikursköfl- 
um, sem allir stöfuðu frá gosi í Öræfajökli. Svo sprettum 
við úr spori yfir gjall og hraunklepra, og bar von bráðar 
að kirkjustaðnum og prestsetrinu. 

Sandfell stendur við rætur Öræfajökuls. Að baki gnæfa 
gróðurlaus fjöll úr þéttri samryskju af eldfjallaösku og 
gosgrjóti, en prestinum er ekki svo mikil vorkunn, þótt 
umhverfið sé ömurlegt, því að hann á þá alfallegustu konu, 
sem ég hef séð á íslandi. 1 ) Hún virtist sárgröm, af því að 
ég gat ekki fallizt á, að Sandfell væri sérlega fallegur stað- 
ur. Héðan lá leiðin yfir hraun og aurskriðu, sem mér var 

fr 1) Séra Stefán Björnsson frá Árnanesi. Konan: Anclrea Lúðvíks- 

dóttir Knudsen. Hún átti síðar Þorgrím lækni Þórðarson í Kefla- 
vík. — J. Ey. 


61 


* 


WILLIAM LORD WATTS 

sagt að stafaði frá gosi í Öræfajökli 1362. 1 ) Skriða þessi 
er næsta kynleg, því að þar hefur hraun og hálfbráðinn 
aur runnið fram samtímis í einum hrærigraut. Aurinn 
virðist þó yfirgnæfandi, en það getur stafað af því, að 
hraunið sé þyngra í sér og hafi þess vegna lent neðst í 
skriðufallinu. 

Um nóttina gistum við á Fagurhólsmýri, suðvestan við 
Breiðamerkursand. Bóndinn þar var að búa sig austur á 
Papós með ull — eins og allir aðrir í sveitinni. Bæði um 
kvöldið og morguninn átum við fugla, sem gestgjafi okkar 
kallaði svartfugl. Það var bezta fuglaket, sem ég hafði 
bragðað á íslandi, bæði meyrt og mjög bitastætt. Mér 
féllst svo vel á það, að ég fékk einn fugl með mér í nestið. 

Á þessum bæ skildum við eftir reiðhest Páls, hann var 
meiddur á baki, leigðum óþreyttan hest í staðinn og lögð- 
um svo upp á Breiðamerkursand. Sandur þessi er, eins og 
Skeiðarársandur, orðinn til fyrir atgang Öræfa- og Vatna- 
jökuls, einkum þess hluta Vatnajökuls, er Breiðamerkur- 
jökull nefnist og við áttum einmitt að rannsaka ganginn í. 

Leiðin yfir sandinn er löng og ömurleg, einkum í slíku 
veðri, sem við lentum í. Við fórum hjá heilmiklum tjald- 
biiðum bænda, sem voru á leiðinni til Papóss, en með því 
að þeir töldu vonlaust að leggja í stórárnar á Breiðamerk- 
ursandi í slíku veðri og með þungklyfjaða hesta, höfðu 
þeir ákveðið að liggja um kyrrt á hagablettinum, þar sem 
þeir voru komnir. 

Þegar við höfðum farið þriðjung vegar yfir sandinn, bar 
t 

]) Leiðrétt fyrir 1862, sein er vitanlega pennaglöp. Annars er hér 
átt við aurskriðu eftir gosið 1727. — J. Ey. 

62 




Á NÚPSSTAÐ. - BRKIÐAMERKURJÖKULL 


7 


okkur að bænum Kvískerjum, sem stendur á dálitlum gras- 
hólma. Okkur fannst það tilvalinn áningarstaður og urð- 
um fegnir, þótt votir værum, að setjast í húsaskjól um 
stund og fá kaffi og brennivín og tóbakspípu. Engir glugg- 
ar voru á vistarverunni og allt var fullt af spýtum og smíða- 
tólum, því að verið var að stækka húsið. Eftir stutta við- 
dvöl hlupum við því á bak og riðum greitt í stefnu á 
fremsta sporð skriðjökulsins. 

Jökull þessi virðist ólíkur flestum íslenzkum jöklum, 
sem ég hef séð. í stað þess að enda í aðlíðandi bratta eða 
ávölum bunka, oft sprungnum, en oftast nær jöfnum við 
sig, endar hann í veggbröttu hrúgaldi úr alla vega klofn- 
um og umsnúnum jakabáknum, og uppi á brúninni gnæfa 
trjónur og turnar eins og rosalegar jötnahallir. Sumar 
þeirra riðuðu til falls, meðan við stóðum og störðum á 
öll þessi forundur. 

Það er vissulega alvarlegt mál, hversu stutt bilið er orð- 
ið milli jökuls og sjávar, á einum stað aðeins 250 yards 
[= 228 m], og auk þess hafa nýjar ár myndazt frá jökli 
til sjávar, og yfir þær verður að fara, en það myndi með 
öllu ófært í sunnanbelgingi. Jökulsá hefur löngum verið 
ill viðureignar, en þegar hún flæmist auk þess yfir alla 
bakka og breytir sandinum í kviksyndi á margra mílna 
leiðarkafla, nýjar vatnsrásir myndast og jökullinn sígur sí- 
fellt lengra fram, — þá er sízt furða, þótt héraðsbúar óttist 
um leiðina til Papóss. 

Það kann að vera nokkur huggun, að jökullinn hefur 
áður hlaupið fram og síðan hopað eftir alllangan tíma. 
„Samt hefur hann aldrei ruðzt fram eins og hann gerir 
nú,“ sagði mér roskinn maður í byggðarlaginu, og við 

63 


% 




WILLIAM LORD WATTS 


fyrri framhlaup hefur hann samt alltaf unnið nokkuð á. 
— Já, vesalings ísland! Bæði eldur og vatn virðast herja það 
í sameiningu, einkum vatnið í öllum myndum: Sjóðandi, 
kalt og freðið eða sem regn, hagl, snjór og saggi! Á kafla 
vorum við nauðbeygðir til að þræða fjöruborðið og kom- 
um þar auga á stórt fiskhræ og einhverjar dökkleitar þústir 
á hreyfingu í kringum það. Þegar betur var að gáð, reynd- 
ist þetta hvalþjós, sem bersýnilega hafði legið alllengi. 
Dökku þústirnar hófu sig í loft upp, þegar við nálguð- 
umst — og það voru þá reyndar sömu fuglarnir og okkur 
hafði smakkazt svo vel um morguninn á Fagurhólsmýri. 
Mér hefur aldrei smakkazt svartfugl alveg eins vel síðan. 

Loksins var Breiðamerkursandur að baki, ný fjallasýn 
opnaðist og það birti í lofti. Á hægri hönd varð einkenni- 
legt lón, Breiðabólstaðarlón; það er mjór fjörður, tólf 
mílna langur, er takmarkast að sunnanverðu af háum 
granda meðfram sjávarströndinni. Ós liggur til sjávar úr 
lóninu að norðaustan, en hann er of grunnur til þess að 
vera fær skipum. 

Um kvöldið náðum við að Kálfafellsstað. Það er skemmti- 
legt bæjarstæði undir fjallmúlum Vatnajökuls. Fjöll þessi 
eru aðallega úr möndlu-basalti og mikið af geislasteinum 
í; einkum er mikið af glossasteinum, og bezt gæti ég trú- 
að, að þar mætti finna verðmikla ópala. Á þessu lands- 
horni virðist sérlega mikið um geislasteina. Ég tók líka 
eftir þessu, þegar ég var í Berufirði. 

Um nóttina gistum við hjá enn öðrum ættingja Páls; sá 
maður virtist eiga frændfólk um allt land, og sýndist mér 
það hinn ágætasti ættbálkur. Þessi ættingi hans var ekkja 


64 


Á NÚPSSTAÐ. - BREIÐAMERKURJÖKULL 


fyrrverandi prests á Kálfafellsstað. 1 ) Af henni keyptum við 
hest og réðum son hennar, 17 ára pilt, til fylgdar, því að 
við þurftum fullorðinn mann og ungling til þess að reka 
hestana austur og norður um land, meðan við færum yfir 
Vatnajökul. Ekkjan og dóttir hennar fylgdu okkur á leið, 
er við héldum til baka, og eftir tveggja daga reið vorum 
við aftur á Núpsstað. 

Nú hófst undirbúningur undir för okkar yfir Vatnajök- 
ul fyrir alvöru. Sleðar og snjóþrúgur hafði verið smíðað 
eins og til stóð. Allt var komið nema fylgdarmennirnir og 
smjörið. Morguninn eftir fékkst samt nægilegt smjör til 
þess að gera kæfuna, og þar hafði ég sjálfur hönd í bagga. 

Eldur var kveiktur, vatn hitað í heljarstórum potti og 
kjötið soðið. Því næst var allt kjötið brytjað í bita á stærð 
við flöskutappa. Páll eldri og ég hófum verkið með því 
að taka beinin úr. Við notuðum beitta hnífa og unnum 
af kappi í nokkrar klukkustundir og höfðum þá brytjað 
78 pund af kjöti. Því næst voru 20 pund af söltu smjöri 
og hálft pund af salti brætt í pottinum og kjötið vandlega 
hrært saman við. Að vörmu spori var kæfan tilbúin, og 
skyldi því næst setja hana í skjóður til flutnings. 

Skjóðurnar voru hafðar í köldu vatni, meðan þær voru 
fylltar, svo að eigi skyldi leka með saumum. Þegar þær 
voru fullar, var bundið fyrir opið, og síðan voru þær sett- 
ar út í læk og borið á grjót til þess að fergja kjötið. Þegar 
kæfan var orðin nægilega köld (Það tók um 20 klst.), var 
hver skjóða sett í venjulegan poka til þess að gera þær 

1) Oddný Friðrika (f. 8. júní 1820, d. 17. okt. 1888) Pálsdóttir 
prests að Sandfelli Thorarensens, ekkja séra Sigbjarnar Sigfússonar 
(1821 — 1874). Anna, dóttir þeirra, giftist síðar Páli jökli. — J. Ey. 

65 


WILLIAM LORD WATTS 


meðfærilegTÍ, því að fitugar skjóður, fullar af kæfu eru 
fremur sleipar í hendi og miður geðslegar viðkomu. 

Hinn 25. júní hafði ég lokið öllum undirbúningi, og 
fylgdarmenn voru mættir. Þeir voru: Páll Pálsson og frændi 
hans úr Skaftafellssýslu; Helgi frá Króki; Finnur úr Mýr- 
dalssýslu; Eyjólfur frá Hörgsdal, og skyldu þessir fylgja 
mér yíir Vatnajökul. 1 ) Auk þeirra var Bjarni, sem fór 
með mér í fyrra; bóndinn á Rauðabergi, sem annast póst- 
ferðir inilli Prestbakka og Berufjarðar; mállaus og heyrnar- 
laus maður og loks Vigfús nokkur. Þessir fjórir ætluðu að 
fylgja okkur norður að fjalli því, er ég kallaði Pálsfjall í 
fyrra, en þangað er um þriðjungur vegar yfir jökulinn. 
Ég hafði einnig samið um það við föður Páls og Árna litla 
frá Kálfafellsstað, að þeir skyldu fara með hesta okkar 
austur fyrir Vatnajökul til Norðurlands. 

Farangur okkar ætluðum við að draga á litlum sleðum. 
Þar á meðal var lágt tjald, fjögur fet á hæð, og stór svefn- 
poki, átta feta langur og fimm feta breiður. í honum átt- 
um við allir sex að liggja. Önnur hliðin var gerð úr korki 
og flóka og klædd olíudúk, en hin úr þykku teppi einnig 
klædd vatnsheldu eini. Pokinn var opinn í báða enda, svo 
að þrír menn gætu sofið hvorum megin, tilfætis. Hettur 
voru á báðum opum og skýldu þær okkur ágætlega, þegar 
við sváfum, og auk þess hindruðu þær, að snjór kæmist 


1) Nöfnin hafa brenglazt nokkuð hjá höfundinum. í Þjóðólfi (2. 
sept. 1875) segir Watts, að þessir hafi fylgt sér yfir jökul: Páll Pálsson 
úr Vestmannaeyjum, Kristófer Þorvaldsson frá Fossi á Síðu, Olgeir 
Þorsteinsson frá Króki í Meðallandi, Eyjólfur Bjarnason frá Hörgs- 
dal á Síðu og Sigurfinnur Ketilsson frá Bólstað í Mýrdal. Þeir voru 
menn á aldrinum 21—28 ára. — J. Ey. 


66 


Á NÚPSSTAÐ. 


BREIÐAMERKURJÖKULL 


ofan í pokann. Hann vó aðeins 16 pund, þótt hann skýldi 
sex mönnum. En legurúm þetta hafði sína anmarka, ef 
t. d. einhver fékk sinadrátt eða hafði mjög harðar draum- 
farir, sögðu þrengslin eftirminnilega til sín. Enn fremur 
reyndist lítt mögulegt að halda innra borði pokans þurru 
vegna útgufunar frá okkur sjálfum. Ég hef brotið heilann 
mikið um þetta efni, en niðurstaðan er sú, að þetta sé 
skársti útbúnaður, sem unnt er að fá, þegar um er að ræða 
langa dvöl á votum snjó og léttleiki er höfuðatriði. 

í nesti höfðum við 100 pund af kæfu í skinnskjóðum, 
50 pd af smjöri, 100 pd skonrok eða danskt skipsbrauð, 
15 pd harðfisk, 15 pd hangikjöt, 12 pk kraftsúpu, 2 stauka 
,,Soupe Julienne“ í pökkum, 6 stauka súkkulaði og mjólk, 
2 pd kakaó, 4 pd sykur, 2 gallon af ósviknu wiskýi, 1 gallon 
af spritti til brennslu, 5 pd tóbak og 3 stauka af Peek and 
Freans kjötkexi. Ég hafði lítinn rússneskan ofn, sem er ágætt 
tæki til að hita vatn og bræða snjó. Auk þessa höfðum við 
nóg af hlýjum fötum til skipta, regnföt og skinnsokka, því 
að ógerlegt er að ganga á leðurskóm í snjó, og loks nauðsyn- 
leg áhöld og mælitæki. 


67 




III. KAFLI 

Norður yfir Vatnajökul. 


24. júni 1S75. 1 ) 

Allt var tilbúið, og sá dagur var loks upp runninn, er 
við skyldum leggja til atlögu við Vatnajökul. Við vorum 
árla á fótum, en það var komið hádegi, er við lögðum af 
stað. Ég kvaddi Eyjólf bónda, sem ekkert vildi þiggja fyrir 
uppihald mitt og minna hesta. Hann var of heilsulinur til 
þess að fylgja okkur á Vatnajökul, en hann virtist mjög 
hrærður, er hann kvaddi okkur, því að hann sagðist vera 
viss um, að það yrði í síðasta sinn, hvort sem við kæmumst 
yfir jökulinn eða ekki. Ég reyndi að hressa hann og kvaðst 
vonast eftir að koma einn góðan veðurdag aftur að Núps- 
stað. — Síðan stigum við á bak, riðum Djúpá og lögðum 
því næst á brattann upp yfir Kálfafellsf jall, en um það 
liggur leiðin upp að Vatnajökli. 

Vegurinn var mjög þungur fyrir hestana. Það er hann, 

Watts nefnir í raun og veru aldrei daginn, sem hann lagði upp á 
Vatnajökul. Hef ég því bætt dagsetningum inn í eftir bréfi hans í Þjóð- 
ólfi og Annál 19. aldar — eða áætlað þær samkvæmt frásögn Watts. 

- J- Ey. 


68 


NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 


jafnvel þá bezt lætur, en nú lágu enn djúpar fannir af 
hlákusnjó, og milli þeirra voru aurbleytur. Sums staðar 
varð að fara yfir gil og grafninga fulla af snjó. Hestarnir 
voru mjög ragir við slíkar snjóhuldur, og þar sem göt höfðu 
dottið á þær, var erfitt að koma þeim úr sporunum, því að 
niðurinn af ánni á gilbotninum gerði þá pratalega. En 
snjórinn hafði hlaupið saman í harðan og þéttan kökk af 
því að þiðna og frjósa á víxl og var víða nokkurra metra 
þykkur, svo að ég held, að hættan hafi í rauninni ekki ver- 
ið sérlega mikil. Þessir fyrstu erfiðleikar urðu líka brátt 
yfirstignir, og kl. 6 um kvöldið vorum við komnir þangað, 
sem grjótin enda og sísnævi Vatnajökuls tekur við. 

A okkur skall hvöss krapahryðja. Eg lét þegar tvo menn 
fara að hita kaffi, því að við höfðum flutt með okkur spýt- 
ur í þeim tilgangi. Aðrir fóru að gefa hestunum og leysa 
baggana. Kaffið hitnaði fljótt, storminn lægði, og það hlýt- 
ur að hafa verið eftirminnileg sjón, jafnvel alveg unique, 
er við þyrptumst allir umhverfis glóðina mitt í öllu drasl- 
inu, sem átti að fara norður yfir Vatnajökul, en hestarnir 
kröfsuðu ólmir að komast aftur í heimahaga sína. Fram 
undan var hin mikla, hvíta jökulbreiða, að baki dökkleit 
hamrafjöll, í eyrum okkar niðaði Djúpá og í austri blasti 
við augum hinn fegursti regnbogi, er boðaði okkur farar- 
heill. Við treystum því. 

Hér kvöddum við föður Páls og Árna, frænda hans, og 
sögðum þeim, hvar þeir skyldu bíða okkar með hestana 
fyrir norðan. Veður var skúralegt, en mér var minnistætt 
sandrokið, sem ætlaði okkur lifandi að drepa, þegar við 
tjölduðum hér í fyrra sumar, svo að ég ákvað að halda 
áfram og tjalda á snjó, þegar þörf gerðist, enda þótt fylgd- 


69 


WILLIAM LORl) WATTS 



Syðri-Hcígönguhnúkur. — (Svala S. Jónsdóttir teiknaði eftir ljósmynd). 


armenn mínir væru þegar byrjaðir að hlaða skýli úr lausa- 
grjóti við jökuljaðarinn. 

Á þessum stað var jökullinn mjög sprunginn í fyrrasum- 
ar og þakinn svörtum kömbum og sanddrýlum. Nii var 
jökullinn sjálfur gersamlega kafinn í snjó! Við gátum þeg- 
ar í stað beitt sleðanum. Stefnan var tekin í hánorður, og 
jafnframt snerum við baki við byggðinni, en fyrir hönd- 
um áttum við erfiðasta áfanga ferðarinnar. Svo langt sem 
augað eygði var ekkert að sjá nema vegiausar, helhvítar 


70 




NORÐUR YI IR VATNAJÖKUL 


snæbreiður, firrtar öllu lífi, hvort heldur dýrum, pöddum 
eða plöntum. Fótatak okkar heyrðist ekki, og jafnvel mál- 
rómur okkar lét framandi í eyrum í hinni dapurlegu 
dauðaþögn, sem aldrei er rofin nema af þyt stormsins eða 
drunum eldfjalla. Auðsætt var, að snjókoma hafði verið 
miklu meiri síðastliðinn vetur en veturinn næsta á undan; 
nýsnævi náði okkur í hné og tafði mjög ferðina og þreytti 
okkur. Er við höfðuin kjagað áfram í þrjár klukkustundir, 
tók að snjóa og dreif yfir svartaþoku, svo að ég ákvað að 
tjalda. Ég hef vanalega þann háttinn á, þegar ég gisti á 
snjó, — og ég held það sé einna bezt og hlýjast, — að grafa 
holu, þriggja til fjögurra feta djúpa, tjalda yfir hana og 
bera vel snjó að skörunum. Síðan breiði ég svefnpokann á 
botn holunnar og gæti þess, að hettan sé brotin yfir opið, 
svo að enginn snjór komist í hann. Ef hvasst er, hleð ég 
snjóvegg vindmegin og læt allt, sem eitthvað þarf að nota, 
inn í tjaldið. Þvf næst dreg ég sleðann að tjalddyrunum, og 
má þá komast í farangurinn, ef eitthvað þarf að nota óvænt, 
án mikillar fyrirhafnar. Eftir að hafa stungið öllum stöf- 
um og skóflum duglega niður í snjóinn, svo að þau fenni 
ekki í kaf, skríðum við í tjaldið, setjumst á olíudukinn 
ofan á pokanum og förum úr vosklæðum í þurr föt. Síðan 
skríðum við allir í pokann, en hengjum áður vatnsheld 
hlífðarföt á snjóvegginn við höfðalagið til þess að hafa við 
herðarnar. Ef frost er ekki mjög mikið, hengjum við vos- 
klæði okkar á snúru í tjaldmæninum, ásamt bókatöskum 
og öðru slíku, en sé frosthart, breiðum við hlífðarfötin 
undir legurúmið. Þessu næst er bræddur snjór, soðin súpa 
eða súkkulaði og matur skammtaður, en að því Ioknu bæt- 
um við okkur í munni með groggsopa, kveikjum í pípu og 


71 


WILLIAM LORD WATTS 


tökum lagið. Þar með er dags- og næturverkinu lokið, eftir 
því sem verkast vill, því að nóttin er björt sem dagur, og 
svo leggjumst við til svefns. 

Á þennan hátt bjuggumst við um fyrir nóttina í þetta 
skipti, sex lágu í hvílupokanum á mjög svipaðan hátt og 
sardínur liggja í dós. Hinir fjórir, sem aðeins áttu að fylgja 
okkur að Pálsfjalli, bjuggu um sig, sem bezt þeir gátu, í 
teppum og olíukápum í framanverðu tjaldinu. Ég skipaði 
öllum að fylla vatnsflöskur sínar af snjó og stinga í vasann, 
svo að þeir gætu fengið sér vatnssopa, þegar þeir vöknuðu. 
Innan stundar heyrðist ekkert nema þungur andardráttur 
og hrotur hinna níu förunauta minna. Ég lauk við að skrifa 
í dagbók mína, sofnaði síðan og svaf vært um stund, en 
vaknaði þá við ógnarlæti í hinum enda tjaldsins. Ég kall- 
aði til Páls og spurði, hver þremillinn gengi á í hans enda. 
Hann svaraði í djúpum, hátíðlegum rómi: „Sá mállausi er 
að sparka sér til hita.“ Enda þótt þeim góða manni væri 
ugglaust kalt á fótunum, gat ég ekki fallizt á þessa aðferð 
til að verma þá í tjaldi, sem aðeins var 10x6/4 fet, svo að 
ég mælti svo fyrir, að annar maður skyldi nudda býfurnar 
á þeim mállausa og verma þær í handarkrika sínum. 


25. júni. 

Um morguninn var þoka og hvassviðri, en innan tíðar 
lægði veðrið. Ég hitaði súpuspón handa öllum, og svo héld- 
um við af stað. Eftir stundarferð syrti að með bleytukaf- 
aldi, og ófærðin varð svo mikil, að ég varð að láta staðar 
numið, þótt mér væri það allt annað en ljúft. Á tíunda 
tímanum um kvöldið birti upp, vindur varð norðvestan- 


72 


NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 

stæður og sá til sólar. Við fórum þá á kreik, en snjórinn 
var hnédjúpur, og ég þóttist sjá, að fylgdarmenn mínir 
■' væru að gefast upp. Eftir nokkurra mílna göngu lét ég því 

nema staðar. Veður var frjósandi, og mátti því ætla, að 
snjórinn yrði mannheldur eftir eina eða tvær klukkustund- 
ir. Við hrúguðum upp skjólvegg og skriðum sex í poka okk- 
ar undir beru lofti, en létum hinum fjórum eftir tjaldið 
og öll aukateppi. 

26 . juni. 

Kuldinn var napur, en loftið mjög tært og bjart. Kl. 3 
f. h. vakti ég fylgdarmenn mína. Hitamælir sýndi 20 stig á 
Fahrenheit undir frostmarki [-^- 11 C°]. Sterkur skari hafði 
myndazt á snjónum, vel mannheldur. Veður var hið feg- 
^ ursta, en norðanstrekkingur í fangið. Sleðinn rann létti- 

lega, og þegar sólin gyllti hin hátignarlegu, fannhvítu 
kennileiti í grenndinni, virtist það vita á gott veður og far- 
arheill. Andrúmsloftið var tært og hressandi. Eftir þriggja 
stunda göngu gafst einn maður (Vigfús) upp, kvaðst ekki 
komast lengra og lagðist niður — á snjóinn. En með því að 
frostið var orðið vægara, maðurinn vel búinn og mig 
grunaði, að hann væri að skrópa, skildi ég hann eftir, félög- 
um hans að mjög nauðugu. Við höfðum vart farið hálfa 
mílu, er mér veittist sú ánægja að sjá hann koma lallandi 
á eftir okkur, og virtist ekki svo haltur sem hann hinkraði. 

Leiðin upp jökulinn hafði hingað til verið jafnt og þétt 
á fótinn, en ekki brött. Nú varð hún mishæðóttari og 
heldur brattari, einkum til norðausturs, þar sem hver snjó- 
þ hjallinn tók við af öðrum upp að fjalli því, er ég kallaði 

Vatnajökull ,,Housie“ í fyrra, af því að hátindur þess, sem 

73 


i 


NORÐUR VFIR VATNAJÖKUL 


þá var auður, 1 ) líktist mjög húsþaki tilsýndar úr ákveð- 
inni stefnu. Nú bar minna á þessu, er fjallið var alhvítt. 

Ég get ekki látið hjá líða að geta þess, hvílíkur ágætis- 
maður hann er, pósturinn frá Rauðabergi. 2 ) Hann er alltaf 
kátur, viljugur og greiðvikinn og tveggja manna maki að 
afli og hreysti. Mér þykir verst að geta ekki tekið hann norð- 
ur yfir jökul, en hann má ekki vera svo lengi að heiman 
vegna póstferðanna. Kl. 9 í morgun sáum við Pálsfjall. Þar 
átum við góðan morgunverð og sá volaði náði okkur. Hann 
var duglegri að borða en draga sleðann. 

Pálsfjall er þyrping af eldbrunnum hnúskum, einum 
stórum og nokkrum minni, gnæfir um 150 fet [45 m] yfir 
snjóbreiðuna í kring. Sunnan undir því hefur bráðnað 
djúp, hálfmánalöguð gróf við endurkast sólargeisla frá 
berginu, og þar fengum við yírið nóg vatn. Fjallið er hlað- 
ið upp úr ýmsum afbrigðum hrafntinnu, sum líkjast mjög 
gleri, önnur gráleitu grjóti, — og svo er allt þar á milli. 
Nokkur hluti fjallsins er úr hrafntinnugleri, sem bindur 
saman fjölmargar hnöttóttar steinblöðrur, svonefnda kúlu- 
steina eða baggaluta. 

Við lögðum okkur til svefns í 1—2 klst. En færðin var 


1) Hér er líklega átt við Þórðarhyrnu. Það er misskilningur, að 
hátindur íjallsins hafi verið auður. Vikurskaflar kynnu að hafa setið 
þar frá Grímsvatnagosinu 1873. Hitt er sennilegra, að Watts hafi tck- 
ið fyrir kletta kolsvarta skugga, sem oft eru norðan í snjóhengju á 
hátindi Þórðarhyrnu. Sú getgáta Ól. Jónssonar (Ódáðahraun I, 254. 
bls.), að Vatnajökulshús sé Esjufjöll, er fjarstæða, því að þau sjást alls 
ekki frá Pálsfjalli eða þar í grennd. — J. Ey. 

2) Þessi ágæti maður hét Gísli Magnússon. Hann lifði frá 1829— 
1882, fluttist að Rauðabergi 1864 og var þar til æviloka. Annaðist póst- 
ferðir milli Prestbakka og Eskifjarðar. — J. Ey. 

74 



Þórðarhyrna , sem Watts kallaði Vatnajöknll Hoasie eða Vatnajökulshús. Þorv. Thoroddsen nefnir fjall- 
ið Búrfelt i Vatnajökli. — (Svala S. Jónsdóttir teiknaði eftir ljósmynd Hauks Hafliðasonar). 





NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 

svo þung, að engin leið var að koma sleðanum áfram. Ég 
lét lijálparmennina íjóra halda heimleiðis. Þeir höfðu lítið 
sem ekkert að bera, enda höfðum við skilið eftir ríflegt 
nesti handa þeim við jökuljaðarinn. Með því að þeir áttu 
ekki sérlega góða vist í tjaldinu og veðurútlit var slæmt, 
vildu þeir heldur brjótast til baka í ófærðinni en eiga á 
hættu að verða veðurtepptir í 3—4 daga. Skömmu eftir að 
þeir fóru, tók að rigna, og þegar á kvöldið leið, varð það 
auðsætt, að ekki mundi frysta þá nótt. Vindur var orðinn 
SSA-stæður, hitamælir stóð við 33° Fahr. (= 0,6 C°), og 
snjórinn var orðinn svo gljúpur, að sums staðar sukkum 
við upp fyrir hné. 

27. júni. 

Daginn eftir var sama átt og þokan og slyddan engu betri. 
Þar eð engin tiltök voru að halda áfram, notaði ég tímann 
til að skoða bergið í Pálsfjalli nákvæmlega. Það gnæfir upp 
úr stórum gíg, sem nú er fullur af snjó. Fjallið er nærri 
eingöngu úr hrafntinnu og perlusteini. Þetta er eini staður 
á íslandi, þar sem ég hef fundið hrafntinnu í föstu bergi. 
Vesturhlíð fjallsins vakti þó einkum athygli mína, því að 
hún er samsett úr óteljandi baggalutum eða kúlusteinum, 
sem límdir eru saman með hrafntinnu. í þúsundatali höfðu 
smákúlur þessar veðrazt úr hrafntinnunni, og sums staðar 
hefði verið fljótlegt að tína fulla húfuna sína af þeim. 

Veðrið skánaði ekkert um nóttina, og það var dálítið 
hlálegt að setja sér fyrir sjónir sex menn liggjandi í snjó- 
gryfju 4240 fet yfir sjávarmáli, 1 ) og það á sjálfu íslandi, 

1) Þ. e. 1296 m. Að réttu lagi er Pálsfjall 1335 m, svo að mæling 
Watts er nærri lagi. 


76 





Pálsfjall. — (Svala S. Jónsdóttir teiknaði eftir ljósmynd Árna Stefánssonar frá apríl 1951). 


WILLIANl LORD WATTS 


— alla biðjandi um frost. — En það kom ekkert frost, og 
við gátum ekki hreyft okkur. Þetta var mikið mótlæti fyrir 
mig, sem hafði eytt miklu fé, tíma og erfiði til þess að Ijiika 
við rannsóknarför yfir Vatnajökul. En veðrið var gott, og 
ég gat skrifað dagbók mína, hugsað mitt ráð, Jært íslenzku, 
etið, drukkið og reykt á skriðufætinum í skjóli við Páls-. 
fjall, þar sem hitamælir sýndi 75—80 stig á Fahrenlieit 
móti sól. Það var einliver munur eða hafast við í snjónum. 
Undir kvöldið tók að frysta, svo að við bjuggum upp á 
sleðann og létum svo fyrirberast á Pálsfjalli, unz skarinn 
var orðinn nógu liarður til þess að halda sleðanum. Kl. 10 
um kvöldið var komið 12 stiga frost og norðvestan-blástur. 
Skarinn hélt sleðanum, en við urðum að kafa linédjúpa 
fönn í liverju skrefi. Þetta var svo þreytandi, að við stöldr- 
uðum við eftir tvær klukkustundir í þeirri von, að skar- 
inn mundi brátt verða sterkari. En vonbrigðin áttu ekki 


af okkur að ganga, því að vindur hljóp allt í einu í suð- 
austrið og jafnframt setti yfir þoku. Við drifum okkur 
samt af stað, og enda þótt færið versnaði og við sykkjum 
dýpra og dýpra í liverju spori, brutumst við áfram í fimm 
klukkustundir með því að blása mæðinni á 15 mínútna 
fresti. Svona færi kalla íslendingar brota eða brotafceri , 
þegar skarinn brotnar við hvert fótmál. 


28. og 30 júní. 

Um 3-leytið um nóttina. tók ég eftir skrýtnu fyrirbrigði. 
Sólin var á lofti og sást annað veifið gegnum þokuna, því 
að um þetta leyti árs, í 4500 feta hæð, getur varla heitið að 
sólin gangi undir, — hún syndir yfir sjóndeildarhring fast 
að hánorðri, hverfur þá liálftíma eða svo og birtist aftur í 


78 


NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 


NNA. Um sex-leytið er hún í háaustri, h. u. b. 40 gráður 
yfir sjóndeild. Að þessu sinni dreif þokuna á yfirborði jök- 
ulsins frá suðaustri, en gegnum hana gat að líta dökka 
skýjabólstra, sem rak óðfluga fyrir sólina ur þveröfugri átt. 

Um þessar mundir herti veðrið og skall á svo iðulaust 
hríðarkóf, að ómögulegt var að átta sig á vindstöðunni. 
Áttavitinn hafði lengi verið að litlum notum, sennilega 
vegna seguljárns í berginu undir jökulsnjónum. Við höfð- 
um því ekki annað en vindinn og sólina til að miða stefnu 
okkar við. Þegar áttavitinn er gagnslaus og veður bjart, held 
ég stefnunni með kringlóttu pappaspjaldi, sem skipt er í 
fjóra rétthyrnda parta. Með því að taka nákvæm mið á öll 
kennileiti má halda sæmilega beinni stefnu. 

Nú gat ég hvorki notað áttavita, sól, vindstöðu eða spjald, 
og var því ekki um annað að gera en setjast að. í tvo daga 
hélzt hríðin svo dimm, að enginn hefði farið mörg fet frá 
tjaldinu án þess að villast. Á þriðja degi lægði veðrið, 
vindur varð austlægur, og sá til sólar. Allir skriðu úr híð- 
inu, en ekkert viðlit var að brjótast áfram sakir ófærðar. 
Við breiddum svefnpokann til þerris, því að hann var orð- 
inn blautur af útgufun frá sjálfum okkur. Þetta var sum- 
um fylgdarmanna minna samt lítt að skapi, því að aðgerð- 
arleysið síðustu dagana hafði fengið talsvert á þá. Ég sá 
tvo dökkleita tinda upp úr jöklinum, annan um fimm 
mílur beint í norður, hinn um ellefu mílur til norðvest- 
urs. 1 ) Mig furðaði á því að sjá talsvert af ljósgráu eldfjalla- 
dusti á jöklinum. Mér þótti þetta næsta kynlegt, þar eð ég 


1) Sennilega liefur Watts séð Hamarinn og Kerlingar, en l^æði 
stefna og fjarlægð er ónákvæm ágizkun. — J. Ey. 



WILLIAM LORD WATTS 


vissi ekki um neitt eldgos í sunnanverðum Vatnajökli og 
stormurinn hafði staðið nokkurn veginn stöðugt úr suð- 
austri. Ég hafði alls ekki séð neina ösku af þessu tagi á 
sunnanverðum jöklinum. Mér skildist því, að þetta ösku- 
ryk hlyti annaðhvort að stafa frá gjósandi eldfjalli eða hafa 
borizt frá einhverju öskustráðu svæði norðan jökuls með 
loftstraumi ur öfugri átt við SSA-áttina, sem ríkt hafði hjá 
okkur síðustu dagana; hinir mislægu straumar hefðu skoll- 
ið saman nokkru sunnan við tjaldstað okkar, en SA-áttin 
mátt sín meira og borið rykið á þessar slóðir. 

„Vatnajökull Housie“ [Þórðarhyrna] blasti við okkur og 
virtist hæsta kennileiti á öllum jöklinum. Við vorum stadd- 
ir í 4500 feta hæð, en Hyrnan virtist að minnsta kosti 1500 
fetum hærri. Hún er eins og hallfleytt keila í laginu, og í 
kíki mínum gat ég greint gríðarmiklar hraunkvíslar niður 
eftir hlíðunum. Að vísu voru þær á kafi í fönn, en samt 
mótaði fyrir ósléttum hryggjum báðum megin á fjallinu, 
og sums staðar náðu þeir býsna langt út á sjálfan jökulinn. 
Stórgos úr slíkum snævi þöktum eldfjöllum hljóta að vera 
hroðaleg, er feiknin öll af hrauni gubbast skyndilega yfir 
freðna jökulbreiðuna. Hins vegar er mér nær að halda, 
að smágos og lítils háttar hraunrennsli vinni ekki mikið á 
öðrum eins ógnarbreða og Vatnajökli. Ef ekki gýs ein- 
hverjum kynstrum af ösku fyrst, má gera ráð fyrir, að 
hraunið bræði sig gegnum jökulinn niður á fast berg og 
myndi eins konar pípu, sem hraunrennslið heldur áfram 
að streyma eftir, líkt og gengur og gerist á yfirborði jarðar 
eða stöku sinnum á mararbotni, — án þess að nein stór- 
merki gerist, og jafnvel stórgos geta varla haft áhrif út yfir 
þröngan bás. 


80 


NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 

1- jlílí. 

Um 4-leytið síðdegis snerist veður til SA-áttar eins og 
fyrri daginn, og þar eð engin von var um frost, skriðum 
við aftur inn í tjald. Nálægt miðnætti fór ég — víst í tutt- 
ugasta skipti — út ásamt Páli til þess að gá til veðurs. Við 
tókum í sleðann og komumst að raun um, að einn maður 
ætti fullt í fangi með að draga hann allslausan, en með lít- 
ils háttar æki sökk hann í, svo að við fengum ekki hreyft 
hann, þótt báðir toguðu af öllu afli. Sjálfir sukkum við 
mjög djúpt í, meðan við vorum að þessu. Síðustu þrjá daga 
hafði enginn fengið nema hálfan matarskammt, og þar 
sem allt er betra en aðgerðaleysi og ónógur matur, ákváð- 
um við að skilja sleðann eftir og reyna að brjótast áfram 
með allan farangur á bakinu. Veður var dumbungslegt og 
slydduhraglandi, en vindur var nokkurn veginn stöðug- 
ur á áttinni: Við tilkynntum hinum ákvörðun okkar, og 
þeir samþykktu möglunarlaust. Því næst bundum við allt 
dótið í byrðar, snerum baki við sleðunum og illviðrinu, 
sem var í aðsigi, hrópuðum furðuhressilegt húrra og héld- 
um í norðurátt. Því er ekki að leyna, að ástæður okkar voru 
allt annað en giæsilegar: Sex menn með þungar byrðar 
kjaga ófærðina í hné í hverju spori; ekkert sést nema 
þröngur þokuhringur, sem fylgir okkur fast eftir, tilbreyt- 
ingarlaust, nema hvað hann er svartastur til suðurs, og úr 
þeirri átt stendur snarpur vindur með slyddudembum. 
Við stönzum með stuttu millibili, dauðuppgefnir, og eft- 
ir þriggja stunda strit voru tveir fylgdarmenn mínir orðnir 
örmagna og komust ekki lengra. Það var engin uppgerð. Ég 
lét því nema staðar og gaf öllum heitt gTogg í snatri. Einn 
maðurinn spýtti blóði og annar hafði sára magaverki. Ég 

81 

6 


WILLIAM LORD WATTS 


hafði áður ráðlagt öllum að hafa ullartrefil utan um sig, 
en enginn hafði skeytt því. í fyrrasumar kvaldist ég af iðra- 
verkjum í Vatnajökulsferðinni, en nú hafði ég magabelti 
úr tjörubornu klæði og kenndi mér einskis meins á allri 
ferðinni. 

2. júlí. 

Daginn eftir var veður mun betra, sólskin og kaldara, 
en snjóél með köflum. Hitamælir var undir frostmarki all- 
an daginn. Annar veiki maðurinn hafði náð sér, hinn var 
ekki ferðafær. Ég lét því sækja sleðana, enda höfðum við 
verið svo hyggnir að stinga þeim niður á endana, þegar 
við skildum þá eftir. 

Kl. 9 um kvöldið var komið hörkufrost. Ég gaf öllum 
heitt grogg, og þar sem veiki maðurinn kvaðst heldur vilja 
drepast en hverfa til baka, tókum við stefnu NNA, en lét- 
um hann ganga Iausan. Við höfðum sett allan farangur- 
inn á annan sleðann, og drógu fjórir, en einn ýtti á eftir. 
Nú var skarinn orðinn svo sterkur, að þessi þungi sleði 
var léttari í drætti en tómur sleði hefði verið í gærkveldi. 
Leiðin var dálítið á fótinn þangað til kl. eitt um nóttina, 
að við komum upp á öldótta sléttu í 5750 feta hæð. Vest- 
urloftið var skafheiðríkt og ég sá vel til Tungnafells- og 
Arnarfellsjökuls. Með því að taka mið af þeim þóttist ég 
sjá, að við værum komnir tvo þriðju vegar yfir Vatnajökul. 
Loft var þungbúið í suðri og austri, og vindur var kom- 
inn á suðaustan. Rétt á eftir hvessti og dreif yfir hrím- 
þoku, svo allt klambraði. Mishæðirnar á jöklinum urðu 
meira og meira áberandi, oft um og yfir 100 fet. Þokuand- 
styggðin byrgði alla útsýn mér til sárrar gremju, því að 


82 


NORÐUR YFIR VATNAJ ÖKUL 

við hefðum vel getað farið fram hjá forvitnilegum hlut- 
um án þess að verða þeirra varir. 

3. júli. 

Við tókum ekki hvíld fyrr en kl. 3 um nóttina og átum 
þá Peek og Frean’s kjöt-kex og snjó. Þegar ég segi snjó, 
á ég ekki við hið venjulega mjallhvíta sáld, heldur stór- 
gerðan, ísborinn skarasnjó, sem við þrömmuðum á. Ég hef 
oft orðið að láta mér nægja snjó í vatns stað, bæði í 
N-Ameríku og á fjöllum uppi, og reynsla mín er sú, að 
því grófari og ísbornari sem snjórinn er, því betri er hann 
við þorsta og minni hætta á, að hann orsaki magaverki. 
Ef ekki næst í annað en lausamjöll, er skárra en ekkert að 
hnoða úr henni kúlu, — eins og hver aulabárður veit. Með 
öðrum orðum, því minna loft sem gleypt er með snjónum, 
því betra. Þegar snjórinn er hnoðaður, fer talsvert af lofti 
úr honum, eins og sést af litarbreytingunni, sem verður 
um leið og hann frýs aftur og hleypur í klaka. Þess vegna 
tókum við líka ísmærurnar í skaranum fram yfir hið tár- 
hreina, frostkalda og freistandi nýsnævi, sem var fullt af 
lofti og hlýtur að hafa verið mun kaldara en hjarnsnjór- 
inn undir. Við vorum staddir í 5900 feta hæð [1800 m], 
og frostið var 15 stig á Fahrenheit 8.3 C°]. Annað slag- 
ið grillti til sólar í gegnum þokuna, svo að auðvelt var 
að halda stefnunni, og áveðurs voru bjartir þokubog- 
ar stöðugir förunautar okkar. En þetta voru einfaldir bog- 
ar og hvorki krossar né kórónur innan í þeim, eins og ég 
sá á Mýrdalsjökli í fyrrasumar. 

Kl. 6 sd. bar okkur að brattri brekku, þar sem áttavitinn 
lét öllum illum látum. Himinninn varð biksvartur áveðurs. 


83 


WILLIAM LORD WATTS 


vindur var vaxandi og mikið veðurhljóð, eins og títt er á 
þessum slóðum á undan óveðrum. Sárkalt og blindandi 
hríðarkóf skall yfir. Það þyrlaðist um sleðann og sveipaði 
okkur hvítum hjúp, sem minnti á líkklæði og hinzta hvílu- 
rúm í klakakistu jökulsins. En við vildum að minnsta kosti 
taka gröfina á okkar vísu. „Ósköp mikill stormur kemur 
bráðum,“ sagði Eyjólfur. Hann tyllti sér sem snöggvast á 
sleðann, barði saman fótunum til þess að hrista af sér 
mesta snjóinn, og allir voru á sama máli og hann. Við 
vorum komnir í 6150 feta hæð, svo að ég gaf fyrirmæli um 
að grafa gryfju og setja upp tjaldið. Snjórinn var mjög 
harður og saman barinn allt niður í fjögurra feta dýpi, og 
við gátum höggvið holuna eins reglulega og í steinsalt, en 
hún fylltist jafnharðan af skafrenningi, svo að þeir urðu 
að halda tjaldinu upp til skjóls, meðan lokið var að grafa 
gryfjuna. 

Við höfðum ekki fyrr búið um okkur og byrjað að mat- 
ast en óveðrið brast á, svo allt ætlaði um koll að keyra, 
og hefði ekki fyrri reynsla kennt okkur að hlaða öfluga 
skjólgarða kringum tjaldið, er ég ekki í vafa um, að sá 
mikli þarfagripur hefði horfið okkur sjónum fyrir fullt 
og allt. En með því að við þóttumst vissir um, að öllu 
væri óhætt í því efni, lögðumst við rólegir til svefns, þótt 
vel gæti svo farið, að við fengjum nokkur fet af snjó ofan 
á okkur. Þegar við vöknuðum nálægt hádegi, var veðrinu 
tekið að slota, þokunni hafði létt, og við grilltum þrjú 
dökkleit fjöll norður undan, efalaust Skjaldbreið, 1 ) Herðu- 
breið og Dyngjufjöll. 


1) Hér er átt við Trölladyngju. — J. Ey. 

84 


A 


NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 


4.-5. júli. 

Við vorum að umsegja, hvort við ættum að leggja a £ 
stað þrátt fyrir ljótt veðurútlit, þegar þokan skall yfir 
aftur og vindþotur boðuðu nýjan storm í aðsigi. Eftir 
litla stund skall hann á, og aldrei hef ég heyrt svo yfir- 
gengilegan stormbeljanda. Það var líkast því sem allir illir 
andar og stormpúkar jökulsins hefðu komið sér saman 
um að öskra og ráðast á okkur í einum hóp. Birtan dofn- 
aði og tjaldið var að fenna í kaf, en okkur var hlýtt og 
notalegt, við vorum alveg óhræddir, og snjóþekjan deyfði 
versta stormhvininn. Við fengum okkur dálítið súkku- 
laði, reyktum og sungum og sofnuðum síðan. Kl. 8 um 
kvöldið var farið að lygna, og ég sendi mann út af örk- 
inni til þess að moka mesta snjónum af tjaldinu og hleypa 
ljósgiætu inn. Tjaldið var nærri komið í kaf, og kostaði 
mikið erfiði að hreinsa af því, svo að lesbjart væri inni 
í því. Úti var 10 stiga frost [= 6 C°], en inni var notalega 
hlýtt. Hríðin var svo svört að varla sáust handa skil. 

Daginn eftir var linnulaus hríð og innilega. Við áttum 
nú ekki nema vikunesti eftir, svo að ég setti alla á hálfa 
matargjöf eins og fyrri daginn. Á þriggja stunda fresti 
urðu fylgdarmennirnir að fara út til skiptis til þess að 
moka snjó af tjaldmæninum, og innan tíðar var sem tjaldið 
stæði niðri í djúpri snjógryfju. Við styttum okkur stundir 
eftir beztu getu með því að sofa, éta, reykja, skrifa, syngja 
°g segja sögur, og stundum skemmti ég hópnum með því 
að læra runu af íslenzkum orðum samkvæmt minnisgaldri 
Stoke’s og þuldi þær í réttri röð bæði áfram og aftur á 
bak. Voru íslendingar mjög hissa á þessu. 

Áður en ég lagði upp á Vatnajökul 1871, óskaði ég mér 


85 


WILLIAM LORD WATTS 


þess að lenda í versta hríðarbyl, sem þar gæti komið. Nú 
hafði mér orðið að ósk minni. 

Óveður eru forvitnileg fyrirbæri í náttúrunni, en geta 
vægast sagt orðið leiðinlegur farartálmi, þegar þeim ætlar 
aldrei að linna. Og nú fór að draga af gamanið, að liggja 
uppi á hæstu bungu Vatnajökuls við minnkandi matar- 
forða og þá tilhugsun, að óveðrið kynni að standa í heilan 
mánuð. Við ræddum málið vandlega og tókum þá ákvörð- 
un, ef veður batnaði ekki innan tveggja sólarhringa, að 
þá skyldum við láta allt dót eftir nema nesti, áhöld og 
dagbók mína og brjótast norður af, hverju sem viðraði, 
— upp á líf og dauða. 

Þegar við lögðumst út af og snjór huldi tjaldið að mestu, 
virtist sem stormgnýrinn kæmi neðan úr jöklinum, og það 
var furðuauðvelt að þykjast greina í honum því nær alla 
gamalkunna hljóma með margföldu magni — án þess að 
ofreyna ímyndunaraflið. Stórhríðin geisaði alla nóttina; 
stormurinn buldi á hálfmyrku tjaldinu, brotnaði á klök- 
ugu brjósti jökulsins, æddi um fannbungurnar og mokaði 
yfir okkur heilum snjóflóðum, svo að við vorum kafíennt- 
ir um morguninn. Um 5-leytið fór veðrinu að slota. Hinar 
illu nornir Vatnajökuls virtust hafa gefizt upp við þá ætl- 
un að yfirbuga okkur. Hinn ægilegi veðurofsi fjaraði út 
með þungum ekkasogum, en þrálátur skafrenningur og 
útsunnanbelgingur héldu áfram að gera okkur lífið leitt. 

Það var ljóst, að við urðum að brjótast áfram, því að 
bæði áttum við langan veg ófarinn á jökli, og svo þurftum 
við að komast yfir ógnarlegar sandauðnir, hraun og straum- 
vötn, áður en við næðum til mannabyggða í Norðurlandi. 
Okkur var því ekki til setu boðið, svo djúpt var orðið á 


86 


NORÐUR YFIR VATNAJ ÖKU L 

tjaldinu og erfitt að komast inn og út úr því. Ég gaf okk- 
ur vel að éta, og af því að mönnum veitir ekki af hress- 
ingu, er þeir eiga að taka sig upp við svona aðstæður, þá 
blandaði ég dálítið grogg úr brennsluspritti, því að allt 
wisky var búið. Þetta örvaði blóðrásina, þótt ekki væri 
það lystugt. Það var, eins og íslendingar mínir sögðu, 
„slæmur dropi“, og satt var það, keimurinn var ekki góð- 
ur fremur en sjálft bragðið. 

6 . júli. 

Við tókum dótið saman með allmiklum erfiðismunum, 
því að allt var beingaddað. Þegar ég var að fara, hólkaði 
ég mér í skinnsokka utan yfir snjóskóna. Þeir voru grjót- 
harðir og ætluðu mig lifandi að drepa, en það var allt of 
kalt til að tefja sig á því að fara úr þeim, því að við 
ætluðum alveg að krókna, ef við stóðum kyrrir. Skinn- 
sokkar þessir höfðu dugað mér vel til þessa og haldið mér 
þurrum á fótunum. Ég vonaðist eftir, að þeir mundu líka 
hlífa að þessu sinni. Mér fannst vera harður köggull undir 
vinstri ilinni, og væri það snjór, mátti ég búast við kali. 
En við því varð ekki gert, því að ekki kom til greina að 
stanza til þess að skipta um fótabúnað í slíku veðri. Vind- 
ur var orðinn vestanstæður, og kuldinn nísti gegnum merg 
og bein áveðurs. Við stefndum í NNA, og til allrar ham- 
ingju höfðum við nokkurt undanhald, því að við hefðum 
tæpast haft okkur á móti veðrinu. Eftir þriggja stunda 
harðan barning vorum við komnir í 6150 feta [1875 m] 
hæð og rétt á eftir fór að halla undan fæti, og það svo 
hastarlega að ég varð að láta þrjá menn halda aftur af 
sleðanum, svo að hann færi ekki veg allrar veraldar af 


87 


WILLIAM LORD WATTS 


sjálfs dáðum. Allt í einu birti upp. Fram undan okkur 
blasti við djúpur dalur, en vestan hans á vinstri hönd, 
var dökkleitt fjall með fönnum í. Við héldum áfram í 
sömu stefnu, og alltaf varð brattara og brattara, unz við 
sáum okkar óvænna að komast lengra með sleðann á þeirri 
leið. Við Páll fórum því á undan til þess að athuga, hvað 
gera skyldi. Á aðra hönd var dalbrúnin snarbrött, þakin 
harðfenni með flughálum skara eftir frosthörkuna, en hin- 
um megin voru meiri klungur, og stóðu klettanibbur víða 
upp úr snjónum. Út undan snjóbreiðunni virtist liggja 
mikil hraunbreiða norður á bóginn, en síðar komst ég 
að raun um, að þar á milli var jökulhaft sem Þrándur í 
götu okkar. 

Við ákváðum að halda beint í norður meðfram brekku- 
rótunum í stefnu á Kverkfjöll, að við héldum, en síðar 
reyndist vera Kistufell. Þegar við komum að sleðanum 
aftur og ég var að láta niður kíkinn minn, en það varð 
ég að gera berhentur, því að vettlingarnir voru allir klak- 
aðir, — fann ég, að mig var að kala á fingrunum. En 
með því að berja mér og láta tvo fylgdarmenn mína 
klappa hendur mínar tókst að koma blóðrásinni í lag. Ég 
skipaði nú þremur mönnum að setja á sig mannbrodda, 
en án þessarar forsjálni hefðu ferðalokin efalaust orðið 
þannig, að við hefðum hrapað með sleða og allt hafur- 
taskið ofan í dalinn fyrir neðan, nema við hefðum stöðv- 
azt í einhverri jökulsprungunni, sem göptu við miðja 
vegu í hinni flughálu og snarbröttu brekku, sem við vor- 
um staddir í. 

Við klöngruðumst áfram með mestu herkjum. Nú átt- 
um við ekki í basli með að draga sleðann áfram, heldur 


88 



NORÐUR VFIR VATNAJÖKUL 

að halda aftur af honum. Það munaði oft litlu, að hann 
tæki okkur alla með sér. Vindur var hvass á eftir okkur, en 
fram undan var 800—1000 feta flugbrekka, og hjarnflá- 
arnir, sem við reyndum að þræða, voru víða svo afsleppir, 
að það dró af allt gaman. Meðan við áttum í þessu basli, 
varð ég þess sárlega var, að mig hafði kalið á vinstri 
stórutánni. Vegna áreynslunnar og vægara frosts niðri í 
brekkunum hafði hún þiðnað. Kvalirnar voru hræðilegar. 
En nú tók að draga úr brattanum og síðustu 1500 fetin 
fórum við greiðlega. 

Hamingjunni sé lof! Sólin skein aftur í heiði, en jafn- 
skjótt og við námum staðar, nísti kuldinn okkur inn að 
beini. Fram undan okkur lá hið langþráða Norðurland. 
Við komumst niður í dalbotninn, en hann var fullur af 
lausasnjó, sem við sukkum í upp að knjám, því að skar- 
inn hélt ekki, og annað slagið sluppum við í smásprung- 
ur. Eftir að hafa baksað áfram nokkrar klukkustundir, urð- 
um við samt að tjalda. 

7. júlí. 

Ég varð feginn að fá ofurlítið af heitri súpu og skríða 
í pokann. Einn fylgdarmaðurinn, ágætur drengur, Sigur- 
finnur að nafni, tók vinstri fót minn í handarkrika sinn, 
enda þótt ég engdist sundur og saman og héldi vöku fyrir 
okkur báðum, meðan hinir sváfu. Mig hefur oft kalið á 
ferðum mínum, en aldrei hef ég liðið aðrar eins kvalir 
og í þessari tá. 

Eftir nokkrar klukkustundir héldum við enn af stað, 
og enda þótt sleðinn rynni léttilega á skaranum, brast hann 
alltaf undan okkur, svo að mig sárkenndi til í hverju 

89 


* 


WILLIAM LORD WATTS 


skrefi. Loks settist ég á sleðann og var dreginn á honum, 
þangað til að við vorum komnir niður fyrir skarafærið. 
Þar sem snjórinn endaði, tók við krapaelgur. Hann var 
sums staðar mittis djúpur, en gegnum hann urðum við að 
ösla niður undir Kistufell. Þar endaði jökullinn, og tók 
við aurlag, sem huldi ísinn og var svo þykkt, að það varð 
ekki greint frá föstu landi án þess að graía. 

Hin dularfullu huldulönd og eldfjöll Vatnajökuls, sem 
dimmviðri og stórhríðar halda svo traustan vörð um, voru 
nú að baki okkar. í norðri reis fjallaþyrping, og lagði upp 
úr henni reykjarmekki, er sveipuðust sem risavaxinn skýja- 
höttur um hæstu tindana. Til vinstri handar, í vesturátt, 
voru víðlendar hraunbreiður, og lágu út frá þeim hraun- 
kvíslar, er líktust steinrunnu hafróti, inn á milli fjallanna 
í kring. Sums staðar voru hraunin þakin sandflákum, sem 
runnu saman í samfellda eyðimörk langt burtu í norð- 
austri. En í fjarska gat að líta eldbrunnin og veðurbarin 
fjöll, kynlega löguð, harðleg á svip og ófrýnileg. Geysi- 
mikil jökultunga skagaði þarna fram úr meginjöklinum, 
og náði hún um 10 mílum lengra til norðurs en sýnt er 
á uppdrætti Olsens frá 1844 samkvæmt mælingum Björns 
Gunnlaugssonar 1835. Ég sá til Snæfells, og varð mér Ijóst, 
er ég hafði mælt stefnu þangað og á reykjarmekkina, sem 
bersýnilega voru úr Dyngjufjöllum, að við vorum staddir 
austan í Kistufelli, um 10 mílum of vestarlega. Okkur furð- 
aði mest á því (ef við værum við Kistufell), að Jökulsá á 
Fjöllum var hvergi sjáanleg, en á uppdrætti Olsens sprett- 
ur hún upp undir Kistufelli. Vestan fellsins endar jökull- 
inn í snjallri brún, eins og sýnt er á uppdrættinum, og 
þaðan rennur lítil kvísl norður eftir, en í A- og NA-átt 


90 


NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 


blasir hins vegar við ógnarstór skriðjökull, svo langt sem 
augað eygir. 

Við Kistufell skildum við eltir sleðann 1 ) og þrúgurnar, 
sem höfðu dugað okkur vel, og annað ónauðsynlegt dót. 
Síðan bundum við farangurinn í pinkla og klöngruðumst 

niður eftir stórgrýttum jökulruðningi, sem efalaust lá á 

* 

jökli, því að sums staðar stóðu ístrjónur upp úr. I lautum 
voru víða brattar fannir, sem við renndum okkur niður 
eftir, og flýtti það fyrir okkur. Þegar niður úr brattanum 
kom, vorum við í 3850 feta [1174 m] hæð. Þar varð fyrir 
okkur farvegur, sýnilega eftir stórvatn, en nú var aðeins 
læna í honum. 

Austur undan, á hægri hönd, var jökulbunki sá hinn 
mikli, sem áður er nefndur. Hann var nú genginn alveg 
fram yfir slóð Björns Gunnlaugssonar frá 1835, og jafnframt 
hafði hann breytt upptökum Jökulsár, svo að hún kemur 
nú í mörgum kvíslum undan nyrzta sporði jökulsins. Vest- 
ur undan, á vinstri hönd, lá hin óravíða eyðimörk, Ódáða- 
hraun. 

Það var gott að ganga eftir hinum sendna farvegi, því 
að sandurinn hafði blotnað nægilega til þess að sléttast 
og þéttast. Okkur varð starsýnt á hinar kynlegu myndir í 
brúnum jökulhamranna á hægri hönd, handan árinnar, 
sem rann milli okkar og jökulsins. Annað slagið gátum 
við ekki stillt okkur um að stanza til þess að rýna í myrkar 
gjár og glufur, sem virtust hafa gengið á hol í hið klaka- 
kalda ferlíki, og dást að freyðandi smáfossum, sem spýtt- 


1) í Annál 19. aldar segir, að þeir hafi skilið hestana (!) eftir við 
Kistufell! — J. Ey. 


91 


WILLIAM LORD WATTS 


ust út úr geilum með dökkgrænum ísveggjum, eða horfa 
á ísdranga riða til falls og steypast úr háalofti með skruðn- 
ingum og miklum boðaföllum ofan í ána, sem bar þá í 
burtu og bræddi, en bergmálið glumdi fram og aftur um 
hvelfingar og kamba jökulsins. 

Eftir stundargöngu settumst við að á litlum sandhólma 
í miðri ánni, sem hlýtur að hafa verið æsilega straum- 
hörð og vatnsmikil, þegar hún gróf þennan mikla farveg, 
en nú var hún varla hnédjúp, er við óðum út í hólmann. 
Samt skaut þarna upp bylgjum annað slagið sums staðar 
í straumfarinu, eins og ég hafði oft séð annars staðar. 
Bylgjur þessar eða drýli geta verið mjög viðsjál í stór- 
vötnum, en hér voru þau svo smávægileg, að hættulaust 
var að forvitnast um eðli þeirra. Drýli myndast í öllum 
sandvötnum og stafa af sandi og aur, sem árnar bera fram 
í ríkum mæli og getur hrúgazt saman við einhverja fyr- 
irstöðu, þangað til að straumbeljandinn verður yfirsterk- 
ari og spýtir hinu snöggmyndaða sandrifi fram. Oftast 
lætur það fljótlega undan vatnsþunganum, en stundum er 
aurinn svo stórgerður og þungur fyrir, að straumurinn 
vinnur ekki á honum og verður þá að breyta um farveg. 
Á þennan hátt verða íslenzkar ár síbreytilegar, ýmist verða 
grynningar að hyldýpi eða hyldýpi að grynningum, og 
þannig getur áin öll tekið algerum stakkaskiptum. 

Meðan við vorum að hreiðra um okkur, fóru gosmekk- 
irnir í Dyngjufjöllum vaxandi. Ég gat ekki sofið fyrir 
þrautum í tánni, svo að við héldum áfram eftir tveggja 
stunda hvíld. Við áttum ekki nesti nema til tveggja daga, 
svo að við urðum að hraða förinni af fremsta megni til 
næsta bæjar, Grímsstaða. Fram undan okkur, í norðaustri, 


92 


NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 

var fjallgarður, sem náði frá syðsta rana Dyngjufjalla og 
suðaustur á bóginn að Jökulsá, og virtust dalir liggja norð- 
ur með fjöllum þessum á báða vegu. En til þess að fá 
sem bezt yfirlit yfir landslagið, sem enginn okkar hafði 
áður séð, og með því að við máttum alls ekki villast af 
réttri leið, ákvað ég að stefna á miðjan fjallgarðinn og 
fara yfir hann. Á stuttum spotta áttum við leið fram hjá 
jökultanga nokkrum, innan við jökulöldu, sem sýndi, að 
jökullinn gat hopað engu síður en skriðið fram. Þaðan 
beygðum við meira til norðurs og komum norður að fjall- 
garðinum eftir þriggja stunda röskan gang. Fjöllin voru 
gerð úr þessari venjulegu samryskju úr hnullungabergi, 
sandi og hrauni, sem komið hafði upp lir þeim — ein- 
hvers staðar. Þau voru bersýnilega mjög forn, og víða voru 
hörðustu klappirnar jökulsorfnar, en hinar mýkri voru sem 
rústir einar. Eftir erfiða göngu komumst við yfir fjöllin, 
og tók þá við hinn dökkleiti eyðisandur, sem við höfðum 
séð af norðurbrún Vatnajökuls. Sandur þessi náði frá 
Dyngjufjöllum að fjallgarði austan Jökulsár á Fjöllum. 
Það var nú farið að rigna töluvert, en þokulaust. Fylgdar- 
menn mínir báru þungar byrðar, og sjálfur bar ég eins 
mikið og ég þoldi fyrir veika fætinum. Við urðum því oft 
að taka okkur hvíld, og tafði það auðvitað stórum för okk- 
ar. Um það bil miðja vegu á sandinum sáum við nokkra 
lága gíghóla og ákváðum að tjalda í grennd við þá. Eftir 
tvær stundir bar okkur að hrauni, sem hafði komið úr 
þessum kynlegu strýtum og flætt umhverfis þær. Strýt- 
urnar eru fjórar talsins og sýnast furðuháar og skugga- 
legar, enda þótt þær séu í mesta lagi 100 fetum hærri en 
sandsléttan. Þótt þreyttur væri og illa gengur, gat ég ekki 


93 


WILLIAM LORD WATTS 


stillt mig um að skoða þær. Þær standa á sprungu, sem 
hraunið hefur hrúgazt upp úr í fjóra hrauka, og í tveim- 
ur þeirra mótar fyrir gígskálum nærri fullum af foksandi. 
Hraunið var úr basalti, en mjög gjallkennt, enda þótt ekk- 
ert lausagjall sæist umhverfis gígana, og má af því ráða, 
að engar teljandi sprengingar hafi fylgt gosinu. 1 ) 

Versti gallinn við náttstað okkar var vatnsleysið. Við 
breiddum því regnfötin okkar út til þess að safna vatni á 
til morgunsins. 


8. júli. 

KI. var nærri hálf-tvö um nóttina, þegar við Iögðumst 
til svefns. Sandur er notalegur að liggja á, en hann smýg- 
ur um allt, og þegar menn eru votir, er hann hrein viður- 
styggð. Um sex-Ieytið voru allir vaknaðir, nægilegt vatn 
hafði safnazt til okkar þarfa, og við héldum áfram ferðinni 
norður hraunið, sem víða var slétt og svo þétt í sér, að 
sums staðar voru vatnspollar. Þannig gengum við í fjórar 
klst. og komum þá að stórri á austan við leið okkar. Þetta 
var Jökulsá á FjöIIum. 

Er við höfðum gengið með fram ánni um stund, kom 
okkur saman um að skilja allt dótið eftir nema matarleif- 
arnar, landabréf og dagbók mína, því að ég ætlaði mér að 
fá hesta og halda aftur til Dyngjufjalla við fyrstu hentug- 
leika. Við hlóðuin vandlega að dótinu, settuin stöng með 
flaggi á næstu sandöldu og tókum þaðan nákvæm mið á 
kennileiti. Að því búnu tókum vjð stefnu á Vaðöldu- 


1) Þessi náttstaður hefur verið í Holuhrauni, milli Urðarháls og 
Vaðöldu. - J. Ey. 


94 


NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 


fjöllin, sem voru ekki allfjarri. Fjöll þessi liggja meðfram 
Jökulsá á níu mílna kafla. Við rætur þeirra fellur Svartá, 
sem á upptök í Dyngjufjöllum, en hverfur brátt í sandinn 
og kemur ekki upp aftur fyrr en við Vaðöldu. Handan 
við þessa á fundum við hvönn, sem við átum með beztu 
lyst, bæði leggina og ræturnar. Við komum líka auga á 
tvær hvítar kindur, en hvernig þær ættu að geta dregið 
fram lífið, hlýtur að hafa verið erfið ráðgáta fyrir venju- 
lega sauðarhausa. Að vísu segir máltækið, að betur sjái 
augu en auga, en ég efast um, að það hafi sannazt á þess- 
um skjátum. Þó má vera, að í Ódáðahrauni leynist gróður- 
blettir með nægilegum haga fyrir íslenzkar kindur, þótt 
ég hafi ekki rekizt á þá. — Þær eru ekki sérlega vandfæddar 
og vanar harðrétti. 

Þótt Vaðalda sé ekki hátt fjall, hafði ég þaðan mjög 
gott útsýni til Vatnajökuls og gat litið yfir farinn veg. Öll 
sléttan suður undan er svört og gróðurlaus, en umhverfis 
standa eldbrunnin fjöll með gígum og gjám, sem hafa 
spúið öllum þeim ókjörum af gosefnum, er þekja um- 
hverfið. Smágígarnir, sem við höfðum haft náttból undir, 
risu einir sér og strembileitir á miðri sléttunni, eins og 
þeir vildu ögra stórkörlunum, bræðrum sínum, í kring. 
í baksýn voru hinar víðlendu, snæbreiður Vatnajökuls, 
og frá honum gekk heljarstór skriðjökull norður á miðja 
sléttuna. Undan nyrzta jökulsporðinum kom Jökulsá á Fjöll- 
um, sem við höfðum fylgt um stund. Hún liðaðist um 
dökka sandsléttuna, stundum í mörgum kvíslum með svört- 
um eyrum á milli, eða hún æddi áfram í einum stokk, 
sem hún hafði grafið sér milli viðsjálla bakka, og urðum 
við jafnvel sjónarvottar að því, er stórar spildur hrundu 


95 


WILLIAM LORD WATTS 


úr þeim niður í skolgrátt vatnið og gerðu það ennþá 
gruggugra. 

Af Vaðöldu sá ég loks greinilega til Kverkfjalla, sem virð- 
ast vera þyrping keilumyndaðra hnúka umhverfis gríðar- 
mikinn eldgíg í norðurbrún Vatnajökuls. Enda þótt gígur 
þessi sé hálffullur af snjó, lagði úr honum reykjarstróka á 
þremur stöðum, Að öðru leyti sáust þar engin merki elds- 
umbrota. — 

Er við höfðum gengið um mílu vegar eftir Vaðöldu, 
komum við á vikurbreiðu, sem myndazt hafði í gosinu úr 
Öskjugjá í vor sem leið. Hafði vikurinn fallið á h. u. b. 
25 mílna breiðu belti frá miðri Vaðöldu til suðurhlíða 
Herðubreiðar, og frá Öskju nær það óslitið austur að sjó. 
Sex býlum eyddi gosið á Jökuldal og skemmdi önnur þar 
í grennd. Sýnir þetta, að vindur hefur yfirleitt verið suð- 
vestanstæður, meðan á gosinu stóð. 

Vikur þessi er áberandi glerkenndur og gljúpur að gerð 
og oft mjög fagur á að sjá, stundum líkastur svampi, hun- 
angsköku, kóral eða æðóttu tré. Svo langt sem augað eygði 
var allt Iandið þakið gráleitu vikurgjalli, víða nokkurra 
feta þykku, en sums staðar hafði það fokið saman í stóra 
skafla, mörg fet á hæð, og á öðrum stöðum hafði það fært 
í kaf heilar hraunbreiður, svo aðeins hæstu hrjónurnar 
gægðust upp úr, sem vildu þær brjótast undan farginu og 
gera heyrum kunnugt, að hér væri hraun undir. Leið okk- 
ar lá niður í dalverpi, þar sem allt var vikri hulið — að 
vanda — nema fljótið, sem bugðaðist fram lygnum straumi, 
djúpt, dökkleitt og fúlt, en stórar vikurbreiður flutu á 
yfirborðinu. 

Vikurinn hafði sýnilega fallið á vetrarsnjóinn, því að 

96 


NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 



Herðnbreið. — (Burton, 1875). 


stórir snjóskaflar lágu undir honum og bráðnuðu ekki, 
því að áhrif sumarhitans náðu ekki gegnum vikurlagið. 
Annað slagið brotnaði vikurlagið undan okkur, og við 
sukkum niður í sambland af snjó og ösku. Það var þreyt- 
andi, en okkur var heitt og sóttist ferðin greiðlega. 

Leiðin lá aftur yfir hæðarhrygg, og annar dalur blasti 
við okkur. Hann lá í SSA, og eftir honum rann önnur á, 
sem ekki er sýnd á landabréfinu. Hún hafði grafið sér far- 
veg milli kletta og féll í Jökulsá. Ofar nokkru var dyngja 
af fljótandi vikri, sem hafði setzt fyrir í árkvísl, og varð 
ekki séð á yfirborðinu, að þar væri vatn undir. 

Senn opnaðist breið slétta fram undan okkur, og upp 
úr henni gnæfði ofurhátt fjall, líkast risavaxinni form- 


97 


7 




WILLIAM LORD WATTS 


köku í laginu, brynjað klaka og snjó á flatvöxnum koll- 
inum, en upp úr honum miðjum gnæfði furðufögur skraut- 
strýta. Þetta var Herðubreið, sem Páll vissi þegar deili á, 
því að hann hafði komið í Norðurland áður. Norðan Herðu- 
breiðar var landið dekkra ásýndum, af því að þar hafði 
enginn vikur fallið. Við námum nú staðar til þess að ráða 
ráðum okkar. Við þóttumst vera 45 mílur frá Grímsstöð- 
um, staddir á norðurenda Vaðöldu, og þar sem nauðsyn- 
legt var að rata beint á ferjubátinn, sem var geymdur 
vestan ár gegnt Grímsstöðum, ákváðum við að fylgja Jök- 
ulsá. Á uppdrættinum er áin látin renna nokkurn veginn 
beint, en það er nú eitthvað annað í reyndinni. Nestið 
var orðið lítið, svo að við fengum okkur aðeins í pípu og 
könnuðum birgðirnar. Eftir var ein hálfs punds dós af 
súkkulaði og rjóma, um eitt pund af skonroki, hálft pund 
af smjöri og þrír teningsþumlungar af „sósu-súpu“, — frem- 
ur knappur kostur handa sex mönnum til 45 mílna göngu 
að minnsta kosti yfir andstyggilegustu vegleysur, og svo 
var vísast, að leiðin yrði mun lengri, er við ætluðum að 
fylgja ánni. 

Kveldskinið var gullbjart og yndisfagurt, er við gengum 
norður af Vaðöldu. Sólin var að ganga niður í norðurátt 
og öskugráar hlíðar fjallanna glóðu í annarlegri birtu, sem 
gæddu hin einmanalegu hrjóstur umhverfis okkar óhugn- 
anlegum stórleik; en sjálfir vorum við lifandi eftirmyndir 
útilegumanna og illvætta þjóðsagnanna, þar sem við þrömm- 
uðum skítugir, sólbitnir og örþreyttir, hljóðlausum skref- 
um á leðurskóm okkar yfir öskustráða jörðina. Vissulega 
eru þetta tilvalin heimkynni ódáða og illra norna, og jafn- 
vel þær hljóta að hafa fengið sig fullkeyptar, ef landið 


98 


NORÐUR YFIR VATNAJ ÖKUL 

hefur verið svipað í þann tíð og nú, en sennilega var það 
eitthvað öðruvísi. 

9 . júli. 

Kl. 2 um nóttina tókum við okkur hvíld og ætluðum 
að sofa dálitla stund. Ég hreiðraði um mig í vikrinum, 
lagðist í skjól við stóran stein og breiddi olíukápuna ofan 
á mig. Því miður gátu fylgdarmenn mínir ekki sofið fyrir 
kulda, svo að við héldum áfram. Kl. 5 vorum við beint 
austur af Herðubreið, og þar fengum við okkur hressingu, 
sem aðallega var vatn úr Jökulsá. Leiðin lá yfir gamla 
hraunbreiðu, sem að mestu var hulin vikri. Áin var orðin 
feikna mikið vatnsfall, því að henni hafði bætzt þriðja 
stórkvíslin. 1 ) Sú kom austan að og beljaði á hraunflúðum 
í botni farvegsins. Sól skein í heiði, og skýin voru að leys- 
ast af hátindi Herðubreiðar. Allt glitraði af léttu hrími 
umhverfis okkur, og skeggin á okkur voru stjörf viðkomu. 
Vikurlagið var að þynnast, og brátt hvarf það alveg. Fram 
undan blöstu enn við sandar og hraun, en í fjarska mót- 
aði fyrir Mývatnsfjöllum, sem Páll kannaðist við eins og 
gamla vini, því að hann hafði dvalizt nokkur ár í Mývatns- 
sveit. Fyrsta spölinn verkjaði mig mjög í fótinn, en jafn- 
skjótt og mér hlýnaði dró úr sársaukanum. Við gengum 
sem mest við máttum til þess að nota morgunkulið, því 
að það leit út fyrir að verða heitt um daginn. 

Við gengum í sandi og möl meðfram ánni, og innan 
tíðar fór að votta fyrir gróðri; stöku fjárgötur sýndu líka, 
að kindur rásuðu hingað, en þær eru vanar að leita úr 
góðum högum og æða inn á öræfi, þar sem varla sést sting- 


1) Kreppa. — J. Ey. 


WILLIAM LORD WATTS 


andi strá. Kl. 08.30 komum við að Grafarlandaá, 1 ) ársprænu, 
sem rennur í Jökulsá. Þar var grösugt, og með því að nú 
áttum við aðeins 27 mílur ófarnar að Grímsstöðum, lögð- 
um við okkur fyrir og sváfum tvær klst. Að því búnu 
héldum við niður með ánni, sem engan veginn er bein, 
svo sem fyrr getur. Leiðin lá nú orðið um gróðursælt land, 
aðallega vaxið stórgerðu gTasi og möðru. Okkur bar að 
hálsadrögum nokkrum, sem áin féll fast upp að, svo að 
eigi varð komizt meðfram henni; afréðum við því að 
ganga yfir hálsana. Efst á þeim var stráð steinum innan 
um sand og smámöl, eins og títt er á íslandi, og minnir 
helzt á lauslega malbikaðan veg. Þetta stafar efalaust af 
snjóþunga vetrarins, sem þrýstir steinunum niður, en í 
vorleysingunum verður allt að eðju, sem grjótið sígur auð- 
veldlega í, og svo þornar allt og harðnar, þegar vatnið er 
sigið undan og góða veðrið kemur, því að niðurmulin 
feldspathraun hafa í sér mjög mikið bindiefni. Kl. þrjú 
eftir hádegi rákumst við á yndislegan fjallalæk, sem suð- 
aði á grjótinu og vökvaði bakka sína, svo að þeir voru 
grænir af grasi og muru. Þar sem við fórum yfir hann, 
var fagur og freyðandi smáfoss. Hér stönzuðum við. Sólin 
var mjög heit, en okkur fannst það notalegt. Mikill hvanna- 
gróður var við lækinn og við átum ræturnar með nestinu, 
sem eftir var. Þá þvoðum við sokkana okkar og lögðumst 
síðan til svefns við ljúfan lækjarnið og sætan gTÓðurilm, 
sem okkur fannst mikið til um eftir hina ilmsnauðu úti- 
legu á jöklinum. 


1) Sjálfsagt Lindaá, en fjallalækurinn, sem nefndur er liér á eftir, 
mun vera Grafarlandaá. — J. Ey. 


100 


NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 


10. júlí. 

Það var komið kvöld, er við héldum aftur af stað, og 
lá nú leið okkar yfir djúpan lausasand, sem var mjög þung- 
ur undir fæti og þreytandi, því að undir honum var mjall- 
hvítt öskulag, líkast hveitisalla, — sennilega sundurleystur 
vikur. Ásamt sandinum virtist þetta góður áburður, því að 
melþúfurnar sýndu það í verki, þær sem fyrirfundust. Þeg- 
ar við nálguðumst ána aftur, sáum við, að hún hafði 
brotizt þvert í gegnum hæðaþyrpingu nokkra, er stóð í 
jaðri dökkleitrar og nærri glerstorkinnar hraunbreiðu. Um 
miðnætti sáum við heim að Grímsstöðum í suðaustri, hand- 
an árinnar í allmikilli fjarlægð, en ferjan var nokkru norð- 
ar en bærinn. Við röktum nú árbakkann vandlega til þess 
að fara ekki fram hjá ferjunni, því að engir götuslóðar vísa 
leið á Mývatnsöræfum. Þannig gengum við í þrjár klst, áð- 
ur en við fundum bátinn, sem reyndist hriplekur. En með 
því að róa lífróður og ausa sem ákafast, tókst okkur að 
ná landi hinum megin. 

Kl. 5 um morguninn komum við heim að Grímsstöðum, 
heimilisfólkinu mjög á óvart; það átti alls ekki von á 
innrás sex manna, gangandi , á þessum tíma sólarhrings- 
ins. Sízt af öllu bjóst það við gestum sunnan yfir Vatna- 
jökul. 

Við vöktum bóndann, og innan stundar var allt fólkið 
komið á kreik til þess að sjá okkur. Grímsstaðir voru for- 
takslaust stærsta og bezta býli, sem ég hafði séð á íslandi, 
ef Breiðabólstaður í Fljótshlíð er undan skilinn. Bóndinn 
var myndarkarl á íslenzka vísu, og allt var hreinlegt og 
notalegt á þeim bæ. Hann hafði alið allan aldur sinn í 


101 


WILLIAM LORD WATTS 


Norðurlandi og ekki einu sinni komið snögga ferð til 
Reykjavíkur. 1 ) 

Framan við bæjarhúsin var allstór vindmylla til þess 
að mala rug og hveiti úr kaupstaðnum. Var þetta mikil 
framför frá hinum venjulegu, handsnúnu kvörnum, sem 
almennt eru notaðar í öðrum héruðum landsins. Vind- 
myllur virðast vera sérkenni á Norðurlandi. 

Ég lét verða mitt fyrsta verk að semja um kaffi og góða 
máltíð, en að því búnu keypti ég fjórar kindur og sagði 
fyrir um slátrun á þeim og meðhöndlun. Eina áttum við 
að hafa til matar þegar í stað; úr hinum þremur skyldi 
gera kæfu, og skinnin ætlaði ég að þurrka og hafa með mér 
til Englands. 

Mikið getur rúm verið dásamleg tilfæring. Mikill öði- 
ingsmaður var sá, sem fyrstur tók upp á því að afklæðast 
áður en hann fór í rúmið. Hugsið ykkur allar þær dásemd- 
ir: baðker, heitt vatn, sápa, svampur, þurrka, hrein lök, 
æðardúnssæng, dálítið af tólg á mitt auma nef — og svefn! 
Hvílík alsæla. — Svo svaf ég eins og þreyttir ferðamenn 
einir fá sofið, unz ég vaknaði við nýstárlegt hljóð: Það 
var barið að dyrum á herberginu mínu. „Hvað er að? Hver 
er þar?“ — Úrið mitt var á slaginu 12. 

Það var heimasætan með kaffi og fullan disk af pönnu- 
kökum, sem voru vandlega vafðar upp hver og ein, með 
nokkrum rúsínum innan í og hvítu sykri stráð yfir. Kæri 
lesari, fyrirgefðu mér veikleika minn, en mundi ég nokkru 
sinni geta gleymt þessum litla bakka og því, sem á honum 
var, svo ég tali nú ekki um laglegu tátuna, sem færði mér 


1) Hann hét Guðinunclur Árnason, f. um 1830. — J. Ey. 

102 


KiSTumL 


' 






> 



KÖL DUK VI $LQR 
' JÖKUL'L 


CRIMSVOTN. 


ESJU 


GRÆNALON 


StOUJQKULL 


SKEIOAR 


JOKULL 


Liklegasta ferðaleið Watts yfir Vatnajökul. — (J. Ey. tciknaði). 



WILLIAM LORD WATTS 


hann? Hvort ég vildi meira? „Já, það veit hamingjan.“ 
Um miðdegisverðinn urðu miklar umræður fyrir fram 
milli mín og bóndadóttur, en niðurstaðan var sú, að ég 
bað um kindasteik, og innan stundar angaði ljúfasti steik- 
arilmur um bæinn. 

Páll var þegar farinn til Reykjahlíðar til þess að leita 

fyrir sér um fylgdarmann og hesta, svo að við gætum kom- 
• • 

izt til Oskju, því að mínir hestar voru ekki komnir. Mér 
var sagt, að mjög örðugt væri að fá menn og hesta, vegna 
þess að allir væri önnum kafnir við heyskap. 

Um kvöldið bar að garði stúdenta úr Reykjavíkurskóla, 
og ætluðu þeir að dveljast fyrir norðan í sumarleyfi sínu. 
Það var glatt á hjalla um kvöldið, enda voru fylgdarmenn 
mínir kátir yfir því að vera komnir heilu og höldnu til 
Norðurlands um veg, sem enginn maður hafði áður stigið 
fæti á, frá því að ísland reis úr sæ. Slíkt afrek mundi halda 
nöfnum þeirra við lýði, meðan landið byggðist. 

Við höfðum farið 270 mílna veg, [435 km] sunnan frá 
Núpsstað norður að Grímsstöðum, á 16 dögum, þar af 
fóru 12 dagar í jökulferðina. Ég vil láta þess getið um 
leið, að hinir íslenzku förunautar mínir reyndust framúr- 
skarandi að hugrekki, þrautseigju og framkomu í hvívettna. 
Án þeirra hefði ég aldrei koinizt yfir Vatnajökul. 

Næsta dag bar upp á sunnudag, og yfir morgunverði 
var mér tilkynnt, að bóndinn ætlaði að lesa húslestur í 
baðstofunni. í þeirri vistarveru var fullt af litlum, vegg- 
föstum rúmstæðum; það minnti mig dálítið á sjúkrahús. 
Allt heimilisfólkið var saman komið og sat á rúmunum, 
vel til fara og prúðmannlegt. Það var sungið, lesið og 
beðin bæn. 


104 




NORÐUR YFIR VATNAJÖKUL 

Enginn getur efazt um hin mildandi og sálbætandi áhrif 
siðfágaðra trúarbragða, hverju nafni sem þau nefnast, þeg- 
ar þau eru ekki yfirskyggð af ofsatrú, og á þetta ekki hvað 
sízt við um þá, sem búa við fremur örðugt veraldargengi. 

Veður hélzt sólríkt og fagurt, svo að daginn eftir sáum 
við vel til Mývatnsfjalla í fjarska þvert yfir hin þurrlendu 
Mývatnsöræfi, þar sem vindþotur þyrluðu annað slagið 
ljósleitu eldfjalladusti hátt í loft upp. Stundum skrúfuð- 
ust líka háir sandmekkir upp af hvirfilvindum, og annað 
slagið urðu þeir óhugnanlega stórir og bárust jafnvel alla 
leið austur yfir Jökulsá, til hrellingar ferðamönnum, ef ein- 
hverjir væru, og til skelfingar hverri sauðkind, sem kynni 
að rása þangað á hlaupasnöpum. 

Gígurinn í Dyngjufjöllum spúði af enn meiri grimmd 
en áður, og hinn dökkleiti mökkur, sem stóð undir miðj- 
um skúmhettinum, er sífellt sveif yfir þessu kynjafjalli, 
sýndi, að eitthvað þyngra en gufa þeyttist þar í loft upp. 

Um kvöldið kom Páll til baka með mann frá Græna- 
vatni, Þorlák að nafni, sem ætlaði að fylgja mér í Ódáða- 
hraun og Dyngjufjöll, en gallinn var sá, að mig skorti hesta, 
því að Páll hafði hvorki getað fengið keypta né léða hesta 
utan tvo, sem Þorlákur lagði til. Ég hafði ekki tíma til að 
bíða minna hesta, og þess vegna neyddist ég til að breyta 
fyrirætlun minni. Fyrst sendi ég Pál í kaupstaðinn á Vopna- 
firði til að útvega ýmsar nauðsynjar, en sjálfur lagði ég 
upp gangandi með hina fylgdarmennina og Þorlák vestur 
í Ódáðahraun. Bárum við hey á öðrum hestinum, en vistir 
á hinum. Fyrsti áfangi skyldi vera Grafarlönd. Þar var 
nógur hagi, en næsta dag ætluðum við að komast eitthvað 
suður á milli Dyngjufjalla og Svartár, allskammt frá dót- 


105 


WILLIAM LORD WATTS 


inu, sem ég hafði skilið eftir. Þaðan ætlaði ég að fara með 
Þorlák og Eyjólf, en láta hina snúa við ofan í Grafarlönd 
með allt, sem við mættum án vera. Síðan áttu þeir að sækja 
meiri vistir að Grímsstöðum og jafnframt koma með hæfi- 
lega marga af hestum mínum (Þeir yrðu þá eflaust komn- 
ir.) til þess að flytja okkur og hafurtask okkar úr Grafar- 
löndum að Mývatni. 

Tveir vinnumenn á Grímsstöðum, sem höfðu flúið 
eyðilögð býli á Jökuldal, sögðu okkur um kvöldið, hvernig 
gosið hefði hagað sér árið áður, en það varð síður en svo 
til þess að draga úr áhuga förunauta minna. 


ior> 


IV. KAFLI 


Öskjuferð. - Ódáðahraun. 


Daginn eftir notuðum við tímann til þess að undirbúa 
för okkar, og urn kvöldið kvöddum við Pál og alla vini 
okkar á Grímsstöðum. Af því búnu lögðum við upp á 
nýjan leik inn í óbyggðir. 

í nestið höfðum við að þessu sinni 50 pd af kæfu, 25 pd 
af brauði, 10 pd af smjöri, tvær stórar, hertar Mývatnsreyð- 
ar og rúmlega tvo lítra af kornbrennivíni. 

Er við höfðum ferjað okkur yfir ána, beindist athygli 
mín að dálitlum gíg eða gjá, sem íslendingar kalla og opn- 
azt hafði á jafnsléttu um tvær mílur vestan Jökulsár. Gíg- 
ur þessi kallast Hrossaborg, og margir slíkir eru hingað og 
þangað á Mývatnsöræfum. Gjár þær, sem gosið höfðu um 
vorið, voru af svipaðri gerð, en hraunrennslið úr þeim gát- 
um við aðeins greint lengst í vestri. Það leit út sem svart- 
ur garður, og annað slagið þeyttust litlir gufumekkir í loft 
upp, en yfir hraunbreiðunni sveif þunn, blágrá móða. Jafn- 
vel þangað, sem við vorum staddir, barst magnaður þef- 
ur af gosefnum. 

Við héldum nú leiðar okkar í stefnu á Herðubreið yfir 
sanda og hraunkvíslar, sem runnið höfðu hver yfir aðra. 


107 


WILLIAM LORD WATTS 


Ég var enn mjög slæmur í fætinum, þótt ég hefði haldið al- 
gerlega kyrru fyrir á Grímsstöðum. Kl. 5 um morguninn 
áðum við í hálftíma til að láta hestana grípa niður í mel- 
hnotta, sem eru víða á þessum slóðum og líkjast heysátum 
bæði að lögun og stærð. í fjarlægð getur sléttan litið út eins 
og engi með heybólstrum, sem á að fara að flytja í hlöðu. 
Hin skrýtna lögun melhnottanna stafar eflaust af því, að 
ræturnar binda jarðveginn svo langt sem þær ná, en á 
milli þeirra rífur vindurinn geilar í sandinn og ber hann 
burtu. 

Við vorum nú vestur á móts við Grímsstaðanúpa, sem 
ekki eru sýndir á uppdrættinum. Áfram stautuðum við í 
inorgunsólinni, og má það merkilegt heita, hversu sólbirt- 
an megnar að hressa menn, fjörga og endurnæra. Ég hef oft 
tekið eftir því (og aðrir hafa sagt mér frá svipaðri reynslu), 
þegar ég er á ferð alla nóttina, að þreyta og drungi sækir 
mest að milli kl. 1 og kl. 5, en jafnskjótt og sólin kemur 
upp, lifna ég allur við rétt eins og eftir nætursvefn. 

Við tókum eftir dálítilli gufu, ef til vill frá hver eða 
sprungu í hrauninu, um 7 mílur vestur undan, en því mið- 
ur mátti ég ekki vera að því að skoða það. 

Okkur bar næst að Grafarlandaá, ársprænu, sem kemur 
upp norðvestur af Herðubreið og rennur norðaustur í Jök- 
ulsá. Vatnið dregst eflaust saman úr snjófönnum í Dyngju- 
fjöllum og Herðubreið og hverfur brátt í sand og hraun 
eins og títt er á þessum slóðum. Síðan bullar það aftur 
fram, þegar fyrirstaða verður í rennslinu neðanjarðar. Ár- 
bakkarnir eru vaxnir birkikjarri og víði, en hin stærri tré 
voru fallin, og virðist það benda til þess, að skógar hafi 
fyrrum verið víðlendari og stórvaxnari en þeir eru nú. 


108 


ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 


Hið sama hef ég séð í öðrum hlutum landsins. Þarna var 
líka mikið gras og því ákjósanlegur áningarstaður fyrir þá, 
er vilja rannsaka fjöllin í grenndinni. Á þessum slóðum 
leituðu hinir síðustu, íslenzku útlagar sér hælis, og eigi 
eru nema 100 ár síðan maður, að nafni Eyvindur, hafðist 
hér við um alllangt skeið. Hellir einn norður af Herðu- 
breiðarfjalli geymir enn minjar um handaverk hans; er það 
hestmynd á þaki hellisins eða veggjum. Hann virðist ekki 
hafa verið neitt illmenni og var vel látinn af alþýðu manna. 

Næst héldum við að Lindá, fjórum mílum sunnar og 
þrjár mílur norðaustur frá Herðubreið. Þar voru ágætir hag- 
ar fyrir hesta og mikill hvannagróður, en hvannaleggir og 
rætur eru mjög sæmilegar til átu og hressandi, enda um 
engar aðrar ætijurtir að ræða á þessum slóðum. Ég er hissa 
á, að landsmenn skuli ekki rækta hvönn í görðum sínum, 
því að mér er nær að halda, að hún gæti orðið þeim bæði 
vinsæl og holl ætijurt. 

Eftir stutta göngu yfir hraunið komum við undir Herðu- 
breið, og rákumst við þar brátt á hinn áðurnefnda, sér- 
kennilega gleraða vikur, sem stafaði frá gosinu í Dyngju- 
fjöllum. 

Það dró af gamanið fyrir sárfættan mann að staulast yfir 
vikra þessa. Margar vikurklessur voru 4—5 fet ummáls, en 
flestir molarnir voru frá hnefastærð niður í flöskutappa. 
Víða hafði vikurinn fokið í stóra skafla, sem voru illir yfir- 
ferðar fyrir okkur, en enn þá verri fyrir vesalings hestana, 
sem virtust mjög þreyttir af ferðalaginu. Þegar gengið var 
upp á eða ofan af slíkum sköflum, kom iðulega fyrir, að 
þeir pompuðu niður, og við sukkum upp fyrir hné í dusti 
og vikri. Við fórum nokkru vestar en á leiðinni frá Vatna- 


109 




WILLIAM LORD WATTS 

jökli, og vikrarnir voru þykkari en við höfðum áður séð 
eða reynt. Stundum rákumst við á hnöttóttar, ljósleitar 
hraunkúlur, gleraðar utan, en mjög gljúpar innan í. Það 
hlýtur að hafa verið ægilegt, meðan grjóthríð þessi stóð yfir, 
ekki sízt, þegar henni fylgdi myrkur, brennandi heit vatns- 
flóð og daunillar gufur. 

Rykið sem þyrlaðist upp í spor okkar var afleitt fyrir 
augun og smaug jafnvel gegnum fötin. Víða hafði vatns- 
flóð bersýnilega flætt frá eldstöðvunum. Vikurinn var sem 
óðast að molna fyrir áhrif loftsins, einkum þar sem hann 
var votur, og mikill hluti hans virtist hafa komið þannig 
upp úr gígnum. Síðan hafði vikurinn sogið í sig eitthvert 
uppleyst járnefni, sem virtist stuðla mjög að molnun hans. 
Vatnsflóð þessi frá eldfjallinu, sem hvorki er jökull né 
jökultyppt, verða aðeins skýrð á tvo vegu: Annaðhvort hef- 
ur vatnið safnazt fyrir neðanjarðar í gospípunni eða það 
var frá upphafi blandað saman við gosefnin, sem upp komu. 

Við vorum nú vestan undir Vaðöldu og sáum, hversu 
krókótta leið við höfðum farið með því að fylgja jökulsá 
að Grímsstöðum. Kl. 2 um nóttina stönzuðum við og gáf- 
um hestunum dálítið hey, því að þeir voru mjög þreyttir, 
og fylgdarmenn mínir höfðu fæstir náð sér eftir hina löngu 
gönguför. Eftir stundarhvíld héldum við áfram. Förunaut- 
ar mínir kvöldust af þorsta, því að íslendingar þamba 
meira vatn á göngu en nokkur önnur þjóð, sem ég hef 
kynnzt, og mun það stafa af því, að þeir lifa mikið á mjólk 
og mjólkurmat heima fyrir. 

Vikurinn varð smágerðari, eftir því sem sunnar dró. Ég 
minntist þess, að hann hafði fallið að vetrarlagi, svo að ég 
gróf niður úr honurn og náði í snjó, sem kom sér vel við 


110 




ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 

þorstanum. Við vorum komnir suður á milli Vaðöldu og 
Dyngjufjalla og komum þar á hraunbunka nokkurn því 
nær hulinn vikri. Þaðan blasti við okkur sandsléttan mikla, 
sem við gengum yfir í norðurleiðinni. Þarna tók ég eftir 
hraunkúlum, sem voru harðastar í miðju, en gljúpar hið 
ytra, þveröfugt við kúlurnar, sem ég gat um áður. Vikur- 
inn minnkaði nú óðum, og við gengum aðlíðandi brekku 
niður á sandsléttuna. Þar léttum við af okkur byrðunum, 
um það bil einni mílu sunnan Öskju og tvær mílur vestan 
syðsta horns Vaðöldu. Því næst sendi ég svo menn með 
hestana til að leita uppi dótið, sem við skildum eftir vik- 
una áður, um fjórar mílur í SSA-átt frá þessum stað. 

Tjaldið var reist hjá 3—4 grunnum vatnspollum, mynd- 
uðum af smálækjum frá Dyngjufjöllum, en þeir hverfa í 
sandinn, eins og fyrr er lýst, og koma aftur fram í Svartá 
nokkru sunnar og austar. 

Sandurinn lék okkur grátt, því að vestanblástur þyrlaði 
upp andstyggilegu dusti. Fylgdarmennirnir voru býsna 
lengi í burtu. Þegar þeir koinu, sögðust þeir hafa séð all- 
margar kindur, feitar og pattaralegar, og þeir hefðu komið 
í haglendi við upptök Svartár og áð hestunum um stund. 

Eftir góða máltíð matar, lét ég þrjá menn halda heirn- 
leiðis með hestana, því að við höfðum ekki nægilegt hey 
handa þeim. Ég varð eftir með Þorláki og Eyjólfi, og við 
bjuggum um okkur sem bezt við gátum til þess að fá næg- 
an svefn, áður en við legðum upp til Dyngjufjalla. Það var 
komið logn, svo að sandurinn var okkur ekki til ama, sól 
skein í heiði, og við sváfum eins og steinar eftir erfiði 
dagsins. 

Klukkan var orðin 7 um kvöldið, er við héldum af stað. 





1 1 1 


WILLIAM LORD WATTS 


Ég áleit, að gosið í Öskjugjá hlyti að vera í norðvesturátt 
frá tjaldstaðnum og ákvað því að ganga norður með fjöll- 
unum að austan og taka svo fyrsta gil, sem fyrir yrði og 
lægi í vesturátt. Ég lét taka vistir til fimm daga í ferðina, en 
skilja hitt eftir á sandinum. Af wiskýi áttum við ekki eft- 
ir nema tvær litlar flöskur, því að ég liafði verið nokkuð 
örlátur á það kveldið áður. Lét ég því bæta einum potti af 
vatni á kútinn og skilja hann eftir, svo að við ættum eitt- 
hvað í bakaleiðinni. 

Eftir að við höfðum farið yfir nokkra læki, sem allir 

runnu í pollana hjá tjaldstaðnum, varð vegurinn allgóður 

um smágerðan vikur, sand og leir, sem bersýnilega hafði 

komið úr gígnum. Sennilega hefur þessu rignt niður síðast 

í gosinu, þegar vikurinn hafði ýmist kastazt margsinnis 

upp úr gígnum eða fallið ofan í hann aftur á víxl, unz 

hann var orðinn að mylsnu og leðju, — um þær mundir 

sem gosið var að fjara út. Við gengum í þrjár klst. eftir 

þessum góða vegi, en þá tóku við afleitir vikurskaflar. Allt 

kvöldið vorum við að klöngrast yfir þetta, en fundum ekk- 

• • 

ert gil til að vísa okkur leið í Oskju. 

Lesandinn getur ef til vill sett sig í mín spor og hugsað 
sér, að hann væri sjálfur að keifa yfir endalausa vikurskafla 
með 20 punda byrði á baki, í blautum skinnsokkum og 
þrælslega sárfættur. Ósjálfrátt varð okkur að nema stað- 
ar, því að sólin birtist í eldrauðum misturbjarma, sem 
breiddist út og magnaðist með deginum. Á vinstri hönd 
risu 1000 feta háar hamrahlíðar þaktar hraunsvuntum og 
vikurskriðum. Á alla vegu voru skrumskældar klappir og 
keilumyndaðar hæðir, sem minntu á eldgos umliðinna alda 
og glóandi hraunkviku undirdjúpanna. Þar var ein gapandi 


ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 


gjá, að nokkru fyllt vikri, og margar sprungur höfðu geng- 
ið djupt inn í fjallshlíðarnar í grenndinni. Sennilega hafa 
þær myndazt í jarðskjálftunum, sem fóru á undan síðasta 
gosi. Þær voru einkum áberandi í fjöllum norðan gígsins, 
en sunnan lians sá ég þær ekki. 

Vindur var austanstæður, og fram að þessu hafði enginn 
óþefur frá gígnum angrað okkur, en í sama mund og mið- 
næturskýin tóku að sveipast um tindana, barst sterkur þef- 
ur af brennisteini að vitum okkar. Hann minnti á, að hin 
hræðilegu öfl, er skópu auðnirnar umhverfis okkur, væru 
enn að verki hið innra í fjöllum þessum, sem virtust líta 
næturrölt okkar óhýru auga. Á hinn bóginn glóði hin snjó- 
hvíta stromphetta Herðubreiðar í sólskini, og hin bjarta 
ásýnd ljósgjafans brauzt gegnum mistrið í austri og hellti 
himneskri náðargjöf morgunljómans yfir hið vikurstráða 
breiðabæli umhverfis okkur. 

„Já, blessuð sólin / 4 mæltu báðir félagar mínir einum 
rómi, og allir stóðum við þögulir í nokkrar mínútur og 
biðum komu hinnar góðu dísar íslenzkra ferðamanna. 
Enginn skyldi undrast, þótt einfaldir og frumstæðir menn 
tilbiðji sólina! Börn náttúrunnar líta jafnan með hjátrúar- 
blöndnum ótta og stundum ást og tilbeiðslu á það, sem 
yfirgengur skilning þeirra; og ef við tryðum ekki á almátt- 
ugan skapara sem upphaf allra hluta, værum við fullsæmd 
af því að taka sólina í guða tölu. En hér tjáði ekki að sökkva 
sér í drauma; það var of kalt til þess að halda kyrru fyrir, 
og ekki kæmumst við upp á fjallið með því móti, en þang- 
að stefndi hugur okkar. Við vorum þegar komnir of langt 
norður eftir; og úr því að ekkert gil varð á vegi okkar, var 
ekki um annað að gera en leggja á brattann og stefna á 


113 


8 


WILLIAM LORD WATTS 


svartasta mökkinn og versta óþefinn, þ. e. a. s. láta þeffærin 
ráða, ef augun brygðust. 

Meðan við vorum að kjaga upp fjallið, lentum við í 

svartaþoku. Óþefurinn magnaðist um allan helming, og 

vikurinn varð leirbornari. Hvað kom eiginlega úr loftinu, 

— regn eða aska? Hvorugt. Það var einhvers konar fitu- 

kenndur leir, sem féll í stórum kornum, og lagði mikinn 

ódaun af, en til allrar hamingju vorum við nærri því áveð- 

urs frá gígnum. Annars hefðum við ekki komizt fetið. Hæð- 

arloftvog mín sýndi 3500 fet. Þegar hærra dró, svifaði sort- 

anum dálítið frá, og loksins stóðum við á hátindinum, en 

fyrir fótum okkar lá vítisgap gufu og viðurstyggilegra 

skruðninga. Skyndilega kvað við svo hár brestur, að við 

stóðum sem steini lostnir. Það var líkast því sem helming- 

ur fjallsins handan þessa ægilega dals hefði hrunið til 

grunna. Um stund gátum við ekkert greint fyrir öskuregni 

og gufumökkuin, sem þeyttust upp úr djúpinu, og neðan 

úr því bárust urgandi óhljóð og brestir, en hvergi sást í 

botn þessa ógurlega ginnungagaps. Hvað eftir annað kváðu 

við drunur og dynkir handan við gíginn og stundum þeim 

megin, sem við stóðum. Barmar gígsins voru bersýnilega að 

hrynja, og gapandi sprungur allt í kringum okkur sýndu, 

að ekki var hættulaust að standa þar, sem við vorum. En 

vindurinn var að sópa mekkinum frá, svo að við settumst á 

vikursteina, kveiktum okkur í pípu og biðum átekta. — Eitt 

• • 

var víst: Þetta var Oskjugjá, sem hafði valdið allri eyðilegg- 
ingunni á Jökuldal og í nágrenni, og við vorum staddir á 
austurbarmi gígsins. Innan stundar loftaði undir í fjarska, 
mökkurinn rofnaði í flóka, sem bárust brott og eyddust 
hver af öðrum, og við sáum yfir hið eldsviðna, umturnaða 

114 


§ 


ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 


land, sem þandist óravítt að baki okkur. Hvert fjallið af 
öðru hristi af sér skýjahaminn, sem nóttin hafði lagt á þau, 
þokunni létti norður undan, og við gátum greint þríhyrnda 
sléttu, umkringda tindóttum, eldbrunnum fjöllum á alla 
vegu nema til norður-norðausturs. í fyrndinni hafa sum 
þessara fjalla gosið hrauni og lagt þannig sinn skerf til hinna 
óravíðu brunaklungra Ódáðahrauns. 

Slétta þessi er sjálf Askjan (aflangt tréskrín). í suður- 
horni hennar er gígurinn, en á austurbarmi hans vorum 
við staddir. Askja er um sex mílur á lengd, þrjár eða fjór- 
ar mílur á breidd og 4000 fet á hæð sunnan til. Ég held, að 
auðvelt sé að komast þangað um op nokkurt í Dyngjufjöll- 
um að norðaustan. Djúpt undir fótum okkar og um eina 
mílu til norðurs grilltum við brátt barm gígsins, og með- 
an við störðum niður í hann, opnaðist víð sprunga og stór 
spilda steyptist hávaðalítið niður í botnlaust hyldýpið. Nú 
rofaði dálítið gegnum gosbræluna, og gapti þá við jarðfall, 
eins og op á stórri kolanámu, norðan-norðaustan við gíg- 
barminn, og úr því lagði kolsvartan mökk beint upp í 
loftið. Hver dynkurinn af öðrum kvað við úr þessari kol- 
svörtu vítiskverk, og litlu síðar rigndi yfir okkur þéttri 
drífu af hinum leirkenndu kornum, sem áður var getið. í 
sömu svifum blasti við á hinum svarta botni gígsins löng 
röð af sprungum og holum, og úr þeim þeyttust svartir 
gufustrókar með hvæsandi hljóði; sums staðar voru rjúk- 
andi spildur og milli þeirra gínandi gjár. Nú brauzt sólin 
fram, og jafnframt léttu skýin sér upp úr kvosinni, hristu 
af sér eldmóðuna, sem hafði fjötrað þau yfir nóttina, og 
laumuðust burtu móti golunni, eins og þau blygðuðust sín 
fyrir að láta konung dagsins sjá sig svona hnappsetin. 


115 


WILLIAM LORD WATTS 


Þegar hér var komið, gátum við virt fyrir okkur allan 
gíginn og umhverfi hans, þar sem gufumekkir byrgðu ekki 
sýn. Mér fannst sem það borgaði sig vel að koma alla leið 
frá Englandi til þess eins að fá allra snöggvast að líta ofan 
í slíkt ginnungagap, er gein hér við sjónum, með gapandi 
gjám og biksvörtum pyttum, gufustrókum, leirgraut, óþef 
og óhljóðum; en að baki okkar lágu óravíð öræfi hrauna 
og háfjalla, — bláberar auðnir þrúgaðar undir fargi ösk- 
unnar og þrymjandi af ömurleika. 

Eldvarp þetta, sem ef til vill mætti nefna Öskjugjá, er 
eins og þríhyrna í laginu og nálægt 5 mílum að ummáli. 
Lengsta hliðin er að norðvestan, um 1 i/ 2 ensk míla á lengd, 
flugbrattir og ógengir hamrar, svo að ómögulegt er að kom- 
ast þar niður í gíginn. Þaðan hallar gígbotninn jafnt og 
þétt niður að miðjunni, sem sennilega er 400—500 fetum 
lægri en sléttan umhverfis. En ég hafði engin tök á að mæla 
dýptina, því að hvorki komst ég ofan í gíginn né heldur gat 
ég séð eða heyrt steinana, sem ég kastaði niður í hann. Það 
heyrðist ekki í þeim vegna hinnar mjúku leðju, sem þeir 
hljóta að hafa fallið í, því að gígbotninn virtist þakinn 
sams konar leirgraut og annað slagið dundi á okkur úr 
loftinu. 

Austur- og vesturhliðar gígsins skárust í odda syðst. Þær 
eru girtar háum fjöllum, sem sums staðar gnæfa 1000 fet 
yfir Öskjusléttuna. Virðist sem goskrafturinn hafi rifið úr 
hlíðunum að innanverðu og myndað þannig gríðarhá, lóð- 
rétt hamraflug. Gjábarmarnir voru líka sem óðast að 
molna, og sums staðar höfðu myndazt fláar úr grjóthruni 
og vikri, og hefði verið unnt að fara niður eftir þeim; en 
ofan á botn gígsins var samt ómögulegt að komast fyrir 


116 



Ashja 1875. - (Watts, 1876). 









WILLIANl LORI) WATTS 


þverhníptum stalli neðst í börmunum. Hitt er vafasamt, 
hversu lengi þetta helzt óbreytt, því að meðan við stóðum 
þarna, dundu grjótskriður í sífellu, svo vart leið mínúta 
á milli. Þær juku á gauraganginn og breyttu smám saman 
lögun gígsins. Þrjár meginsprungur með gígum og óreglu- 
legum jarðföllum kvísluðust út frá gígmiðjunni milli suð- 
austurs og vesturs. Voru þær ásamt dökkleitum, rjúkandi 
blettum og smárifum einu leifarnar, sem eftir voru, af 
hinni feiknlegu gjá, er eitt sinn hefur náð fjalla á milli í 
dalkvos þessari. 

Er hér var komið, leitaði ég þangað, sem skriða hafði 
hlaupið úr gígbarminum og bratti var því með minnsta 
móti. Þar gróf ég upp snjóskafl frá síðasta vetri, og feng- 
um við þannig nægilegt vatn í morgunverð okkar. 

Förunautar mínir fengu sér blund, meðan ég var að 
skrifa dagbók mína, en brátt var ég truflaður í því verki af 
kynlegum vatnanið. Mér varð ósjálfrátt litið ofan í gíginn 
og sá þar í gufunni eitthvað, sem helzt minnti á hvítan þoku- 
boga, en það leið ekki á löngu áður en mér varð fylli- 
lega ljóst, hvað hér var á seyði. Þetta var gífurlega mikill 
vatnsstrókur, sem spýttist úr rifu á gígbotninum og stóð svo 
skáhallt upp í loftið, að hann myndaði því sem næst boga. 
Vatnið þeyttist langt upp fyrir sjónarhól okkar, en var 
þá vitanlega leyst upp í úða, er féll síðan með miklum 
þunga á gígbarminn hinum megin og losaði úr honum 
stórt stykki, sem hrundi með háværum skruðningum og olli 
svo miklum titringi, að hver grjótskriðan af annarri hljóp 
hér og þar úr börmunum. Af áhrifum þessa tiltölulega 
litla vatnsmagns mátti gera sér í hugarlund, hvílík ósköp 
hafi gengið á, þegar gosið var í algleymingi og gígurinn 


118 



SST4 S*lTJr. 


«i.c*<yí&*. 


o •.: ' 7 - c 




S®3F® 


** a 
c\2* >* 'c '- 


^hraun 


SLZTTAWn?;''* 

:To. ,T> ’-s *.«• *’.' rt *V 


'X "'vv. 
f 'Fí 'o* m c-i * 

». -V* •' - , .* • 

'-w f* .*?> .-MsJ 


»’k <> 


•* *"« -i t;> - ■»*“ 
.o •.;;.?*• ‘-- ,n 

gttll 

yrJ) » • if>- 1*»^!' 

. :*• Vs-rtí 




vncuv* 


Hvauh 


*c 


.Asíca fö^^Asvcaoj grjob 


1 1 l o o o o o 


Km. 


Uppdráttur G. Carocs af Öskju 1876. Þá er Öskjuvatn litil tjörn, 

teepur kilómetri i þvermál. 



WILLIAM LORD WATTS 


ruddi úr sér vikri, leirgraut og vatni, svo að allur dalurinn 
var sem sjóðandi vítisbál. — Við drógum okkur í hlé undir 
stórum móbergssteini, gerðum okkur bæli í vikrinum, 
breiddum tjaldið ofan á okkur og steinsofnuðum. 

Þegar við vöknuðum, gekk ég upp á hæsta tind gígbarms- 
ins, sem er nálægt syðsta horninu. Með vasaloftvog mæld- 
ist mér hann 4500 fet [1370 m] yfir sjávarmáli. Af þessum 
sjónarhóli sýndist gígbotninn miklu ósléttari og gjárnar 
víðari, sjálfsagt af því að þær blöstu betur við á lengdina. 
Satt að segja var engu líkara en hver sprunga reyndi að 
yfirgnæfa nágranna sína með því að láta sem hæst og 
spýta andstyggilegum ódaun upp ur sér. Ég dreg jafnvel 
í efa, að sjálf Köln, með sínar „þúsundir þefillra linda“, 
hafi nokkru sinni getað andað eins viðbjóðslegum ýlduþef 
og þarna barst að vitum okkar! — Á einum stað virtist fær 
leið ofan í gíginn, og með því að það sparaði okkur mik- 
inn krók, ef unnt væri að komast þvert yfir hann, tókum 
við dótið saman og lögðum af stað niður snarbratta vikur- 
skriðu. Við klöngTuðumst 750 fet ofan í móti, en þar strönd- 
uðum við á hinu flugbratta klettabelti í gígveggnum, sem 
áður er getið. Við höfðum ekki séð þetta greinilega, af því 
að brún gígbarmsins slútti fram yfir sig, en nú kom í ljós, 
að hamrarnir voru um 300 fet á hæð og gígbotninn virt- 
ist þakinn dökkleitri leðju. Margar sprungurnar hljóta að 
hafa verið 20—30 feta víðar og sumar að minnsta kosti 
fjórðungur mílu á lengd. Ég reyndi að mæla hamrana með 
því að kasta stórum klumpi af þyngsta vikri, sem ég gat 
fundið, ofan fyrir, en það heyrðist ekkert til hans, þegar 
hann kom niður, enda gat ég ekki kastað honum nógu 
langt, til þess að ég sæi, hvar hann lenti. Við vorum líka 


120 


ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 



Tjaldbúðir Johnstrups prófessors í Öskju 1876. — (G. Caroc liðsfor- 

ingi teiknaði). 


ragir við að stíga mjög tæpt á brúnina, a£ því að bergið var 

svo laust í sér. Við áttum ekki annars völ en snúa aftur. 

Það dró af gamanið sakir brattans, og ég varð að reka veiku 

tána af öllu afli inn í vikurinn til þess að fóta mig, og á 

h. u. b. 200 feta kafla varð ég meira að segja að grafa mér 

spor ineð ísöxinni. Loks komumst við upp, löðursveittir 

og móðir, en sárfegnir að vera komnir upp úr brekkunni. 

Hefði okkur orðið fótaskortur, hefðum við sennilega hrap- 

að alveg ofan í gígbotn. Við gengum nú fjallsröðulinn aust- 

• • 

ur af gígnum og komumst þannig niður á Oskjusléttuna. 
Þar var allt þakið leirleðju, og enn féll hún yfir okkur eins 


121 






WILLIAM LORl) WATTS 


og skæðadrífa. Mér varð fyrst fyrir að athuga jarðfallið, 1 ) 
sem ég hafði séð um morguninn. Það er alveg uppi á gíg- 
barminum, skammt frá standberginu. Mér mældist það um 
fjórðung úr mílu að ummáli. Þegar horft var ofan í það, 
sást í fyrstu ekkert fyrir gufumökkum og leirgraut, sem 
bullaði og slettist til og frá. En eftir stundarkorn hrundi 
stór spilda úr barminum og sló þá um stund á gufumökk- 
inn, svo að við grilltum djúpan strokk, sem mjókkaði nið- 
ur, en fylltist jafnskjótt af gufu á nýjan leik. í sömu svif- 
um kom snögg gusa af sjóðandi gufu, leirgraut og brenni- 
steinsfýlu, svo að við hrukkum frá sem skjótast. 

Því næst athugaði ég vandlega sjálfan gígbarminn, hvort 
nokkurs staðar væri fært að komast niður, en alls staðar var 
klettabeltið til fyrirstöðu. Við reistum því tjaldið allskammt 
frá jarðfallinu til þess að eiga hægara með að athuga hin 
furðulegu og fjölbreyttu fyrirbæri, sem þar gat að líta ann- 
að slagið. 

Það sem helzt bagaði okkur, var algerður skortur á vatni 
eða snjó, en leirinn var mjúkur, og okkur sofnaðist ágæt- 
lega. Samt leið ekki á löngu áður en við vöknuðum við 
leirgusu, sem lenti á tjaldinu, og hinn kynlegi nágranni 
okkar var svo andstyggilega hávær og daunillur, að við 
tókum það ráð að flýja af hólmi, — tókum tjaldið upp í 
skyndi og bjuggumst til ferðar. Á meðan dundi leirhríðin 
á okkur, og við vildum víst ekki bíða þess, að vikur og 
sjóðandi vatn kynni að fylgja með. Okkur var líka orðið 
óglatt og lá við uppköstum af gosfýlunni. 

Við tókum stefnu í NNV meðfram gígbrúninni, því að 


1) Hcr er að sjálfsögðu átt við Víti. — J. Ey. 


122 



ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 

ég ætlaði að skrefmæla hana, til þess að eiga auðveldara 
með að áætla stærðina. Mér taldist svo til, að hún mundi 
vera 1\4 mílu [2000 m]. Yfirborðið var mjög sprungið, og 
sums staðar var sex feta djúpur vetrarsnjór undir vikrin- 
um og leirgrautnum, sem gosið hafði upp úr gígnum. Við 
settumst að við eina sprunguna og átum morgunverð, en 
því næst snerum við baki við einhverri mestu undursjón, 
sem hugsazt getur, mér liggur við að segja furðulegasta og 
óútmálanlegasta fyrirbæri á öllu jarðríki! 

Þessu næst örkuðum við af stað í stefnu á Skjaldbreið 
eða Trölladyngju öðru nafni, og lá leiðin fyrst spottakorn 
yfir sléttuna í Öskju, sem kvísl úr Ódáðahrauni hefur 
flætt inn yfir og runnið góðan spöl upp í móti á kafla. 
Leirinn úr Öskjugjá hafði gert hraunið mýkra við fótinn, 
og var það okkur mikil blessun. Við höfðum ekki lengi 
farið, er fram undan blasti við slétta mikil af hrauni og 
svörtum söndum, Ódáðahraun. í fjarska gnæfði hin snævi 
krýnda bunga Skjaldbreiðs með hraunklepra á stangli upp 
úr fönninni og kynlegan klettahnúsk á kolli, ekki alls 
ósvipaðan og á Herðubreið. Austur lengra var Kistufell, 
þar sem leið okkar lá niður í Norðurland, en að baki þessu 
öllu hringuðust snæbreiður Vatnajökuls á allri sjóndeild- 
inni frá austri til vesturs og virtust í fjarskanum renna 
saman við Tungnafells- og Arnarfells-jökul. Sprengisand- 
ur, sem er á milli þeirra, sást ekki þaðan, sem við vorum 
staddir, en í kíki mínum sá ég snjófönn á fjalli nokkru rétt 
austan við Skjaldbreið, og þangað ákvað ég að stefna, þvert 
yfir Ódáðahraun. Þar ætlaði ég að hvílast og skilja eftir far- 
angur, meðan við gengjum á Skjaldbreið næsta morgun. 

Hér er bezt að skjóta því inn í, að Ódáðahraun er eyði- 




123 


WILLIAM LORL) WATTS 


mörk sanda og hrauna, sem nær yfir 1200 fermílna svæði. 
Mestur hluti þess mun hafa runnið frá Skjaldbreið, svo að 
ég hygg það sé einhver elzta hraunbreiða landsins, því að 
Skjaldbreiður hefur ekki gosið síðan árið 1305. 1 ) Nokkuð 
af hrauninu kynni að hafa komið úr Dyngjufjöllum eða 
jafnvel úr eldsprungum á sjálfri hraunbreiðunni. Mér var 
þó ekki unnt að koma auga á neinar greinilegar hraunspýj- 
ur úr Dyngjufjöllum, og enginn hefur heldur, svo ég viti, 
farið meðfram vesturhlið þeirra til þess að ganga úr skugga 
um það. Á nokkrum stöðum hefur hraunrennslið í Ódáða- 
hrauni legið upp í móti. Þetta hygg ég að sé þannig til kom- 
ið, að milli hraunskorpu á yfirborðinu og jarðar hafi hald- 
izt rás, sem bráðin kvika gat streymt eftir, líkt og vatn 
leitar jafnvægis í lokaðri pípu, en þetta hefur farið eftir 
því, hversu þunnbráðin kvikan var. 

En hvað sem þessu líður, vorum við 5 klst. á leiðinni 
yfir Ódáðahraun að snjófönninni, sem ég hafði að leiðar- 
merki. Þar hvíldumst við, en árla næsta morguns hélt ég af 
stað til Skjaldbreiðs. Þorlákur fylgdi mér, en Eyjólfur, sem 
var mjög lúinn, varð eftir í tjaldinu. Leið okkar lá með- 
fram firnamikilli hraunspýju upp í miðjar hlíðar. Annað 
slagið þóttist ég heyra þungan vatnanið undir hrauninu. 
í miðjum hlíðum varð fyrir okkur djúpur og harður snjór, 
en upp úr honum gægðust hér og þar dökkir kleprar og 
hraunstrípar, sem gera fjallið svona dílótt tilsýndar. Skjald- 
breiður er samt sem áður ekkert nema geysimikil dyngja 
úr blágrýtishrauni, þakin snjó á köflum; hæðin er um 4000 


1) í annálum cr ekki getið um gos úr Trölladyngju eða neinu öðru 
eldfjalli, þetta ár, og virðist liér um misskilning að ræða. — J. Ey. 



ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 



fet yfir sjávarmál og hlíðarnar mjög atlíðandi. Þaðan er 

mestur hluti Ódáðahrauns kominn, þótt vel geti verið, að 

önnur fjöll þar í grenndinni, sem öll virðast eldbrunnin, 

hafi lagt sinn skerf til þessa óravíða, gróðurvana bruna- 

klungurs. En mér hefur ekki tekizt að rekja neina hraun- 

spýju í Ódáðahrauni að öðrum upptökum en Skjaldbreið. 

Hátindur Skjaldbreiðs var sveipaður þokuþykkum skýjum, 

svo að ég nam staðar um 300 fetum neðan hans til þess að 

litast um. í norðri sá yfir Ódáðahraun, hið yfirgengilega 

risaklungur, sem á engan sinn líka, að mínum dómi. Að 

vísu er það ekki stórt um sig í samanburði við mestu eyði- 

merkur í öðrum heimsálfum, en yfir því hvílir í senn ógn- 

andi og heillandi harðneskjublær, eins og oft vill verða um 

íslenzkt landslag; og með því að ódáðaland þetta nær svo 

langt sem augað eygir, dregur það ekkert úr áhrifamætti 

þess, þótt vitnað sé í landabréfið og sýnt fram á, að hraunið 

taki aðeins yfir 1500 fermílna svæði. Þegar menn líta í 

fyrsta sinni yfir eyðihljóða, íslenzka hraunbreiðu, vekur 

það ámóta tilfinningu og þeir einir munu þekkja, er séð 

hafa eldsviðna gresju, rétt eftir að loginn æddi yfir hana. 

En jafnvel þótt haft sé í huga, að milljónir fermílna af 

svartsviðnu landi liggi umhverfis á alla vegu, vekur það 

ekki slík áhrif ógnarstærðar og öræfatignar sem Ódáða- 

hraun, þótt minna sé að flatarmáli. í norðaustri voru 

Dyngjufjöll, og rauk ákaflega úr þeim í hinu tæra og svala 

árdegislofti. Litlu austar var hin langa og stranga leið, 

sem við höfðum farið, og lengst í fjarska glampaði þar á 

ljósleitar vikurbreiður handan við víðáttumikla eyðisanda. 
* 

I suðri reis Vatnajökull, kaldur og gneypur, sveipaður 
þoku á hæstu bungum. Kverkfjöll og Kistufell sáust óvenju- 


125 


WILLIAM LORD WATTS 


lega vel. í Kverkfjöllum rauk á þremur stöðum, og þaðan 
virðist mikið hafa borizt fram af hrauni og sandi. Milli okk- 
ar og Kverkfjalla skagaði hin breiða jökultunga, sem nær 
langleiðis norður undir Vaðöldu. Frá jökulsporðinum koma 
fimm kvíslar Jökulsár, sem ég gat greint, en Kistufells- 
kvíslin var í hvarfi. Að svo búnu héldum við áfram upp á 
háfjallið, og varð þar fyrir okkur lítill, fallegur gígur, um 
500 stikur að ummáli, en ekki djúpur, því að í honum 
miðjum gnæfði kambur úr hraungjalli, og vegna hans sýn- 
ist fjallið svarttyppt í fjarska, eins og áður var getið. 

Af lögun og gerð hraunanna umhverfis gíginn hygg ég, 
að síðustu gosin hafi orðið með þeim hætti, að hraunkvik- 
an hafi ollið yfir gígbarmana, en eigi brotizt fram með of- 
forsi; og líklega hefur lifað þar lengi í glæðunum, eftir að 
gosið var um garð gengið. Af tindinum gengum við spotta- 
korn niður í norðvesturhlíðina bæði til þess að komast 
niður úr þokunni og til þess að sjá yfir landið vestur 
undan. Sama auðnin blasti þar við augum: Snjóhvítur jök- 
ull, svartir sandar og úfin hraun, kuldaleg, þögul og stirðn- 
uð. Fjöllin voru ofurlítið frábrugðin að lögun, en auðn- 
irnar engu síður stórhrikalegar og harðleitar, sem væru 
þær reiðubúnar að kremja til bana sérhverja lifandi veru, 
er dirfðist að rjúfa hina tröllum vígðu einangrun þeirra. 

Það varð því fangaráð okkar að halda heim í tjaldið, 
sárfegnir að fá vel úti látinn morgunverð, kæfu, brauð og 
smjör og vatn. Sól skein í heiði, og hitinn í hrauninu og 
sandinum varð svo gífurlegur, að við héldum kyrru fyrir 
og biðum kvöldkulsins, en þá héldum við af stað í stefnu á 
suðaustur-hala Dyngjufjalla. Þangað náðum við um mið- 
nætti, en af því að þá skall yfir svartaþoka, hélt ég áfram 


126 


WILLIAM LORD WATTS 


meðfram fjallsrótunum; vildi heldur taka á mig nokkurn 
krók en reika alla nóttina hálfvilltur á söndunum. Leið 
okkar lá yfir gamalt hraun, hálfgrafið í eldfjallaösku og 
þungt undir fæti, því að við óðum djúpt í öskunni og urð- 
um oft að stanza til þess að tæma skóna okkar. Loks kom- 
um við á vikra og þóttumst þá vita, að við værum að 
nálgast Öskjugjá. Litlu síðar komum við að dálitlum læk 
og urðum næsta fegnir, því að við vorum allir mjög þyrst- 
ir. Vikurinn tók nú mjög að aukast, og með því að ég var 
hræddur um að lenda of austarlega, ákvað ég að ganga 
niður með næsta læk, í þeirri von að hann mundi renna 
í pollana, þar sem við skildum dótið eftir. Það varð krók- 
ótt leið, en við rötuðum rétt að lokum. Þegar þokunni 
létti, sáum við pollana og fundum dótið fljótlega og alls 
hugar fegnir. Okkur varð hendi næst staukur með súkku- 
laðidufti, svo að við settumst þá allir á poka okkar, tókum 
til hnífanna og hámuðum í okkur góðgætið. En brátt 
komumst við að raun um, að það er þorstlátt verk að éta 
súkkulaðiduft, svo að við belgdum í okkur vatn, þegar 
staukurinn var tómur, en að því búnu reistum við tjaldið 
og lögðumst fyrir. 

Fram til þessa höfðum við notað steina í stað tjaldhæla, 
en hér var ekkert grjót, og með því að við höfðum nú 
engar heytuggur eins og síðast, er við gistum þarna, tókum 
við skóna okkar, bundum þá í tjaldstögin og grófum þá 
niður með hæfilegum millibilum kringum tjaldið. Þetta 
gafst vel, með því að nauðsynlegt er að grafa ógarfaða leð- 
urskó í jörð, meðan staðið er við, svo að þeir hlaupi ekki 
saman og harðni um of, mætti segja, að við hefðum á 
þennan hátt „slegið tvær flugur í einu höggi“. 


127 


ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 


Fótabúnaður þeirra 
Watts og félaga hans 
i Ódáðahrauni var 
léttur, en entist ekki 
vel. — ( Paijkull , 1866). 


Eftir að hafa sofið vel og lengi, var það mjög ofarlega í 
mér að halda til Kverkfjalla, sem ég hafði mikinn hug á 
að athuga, en bæði var leiðin löng og yfir Jökulsá að sækja, 
auk þess sem Þorlákur fullyrti, að við mundum brátt verða 
„að ganga á berum kjúkunum“, ef við færum þangað, svo 
hér var úr vöndu að ráða. Við vorurn þegar orðnir illa 
gengir eftir hraunið, höfðum slitið fernum skóm hver, síð- 
an við fórum frá Grímsstöðum. Skórnir, sem héldu tjald- 
inu, voru senn útslitnir, og í farangrinum voru aðeins 
tvennir skór nýir, svo hér var allt annað en gott í efni. 
Við áttum langa leið fyrir höndum, og að öllu saman- 
lögðu komst ég að þeirri niðurstöðu, að ógerlegt væri að 
fara til Kverkfjalla. Ég ákvað því að ganga aftur á Dyngju- 
fjöll og líta yfir landið í síðasta sinn af næsta tindi, en 
á meðan skyldi Eyjólfur bera allt dótið að lækjarsytru und- 
ir fjöllunum, um tveim mílum norðar. Til þess þurfti 
hann að vísu að fara tvær ferðir. Við Þorlákur lögðum 
hins vegar á brattann, en töfðumst mjög af gjám eða sprung- 
um, sem urðu á leið okkar, sumar mjög djúpar, sennilega 
nokkur hundruð fet. En sums staðar fundum við á þeim 
brýr úr snjó og vikri, sem unnt var að klöngrast yfir. 



128 


ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 


Sól var gengin í vestur um þær mundir, er við kom- 
umst upp á fjallið, og mér verður satt að segja orðfátt, er 
ég leitast við að lýsa útsýninu. Að baki okkar var eldfjall- 
ið, sem þeytti upp svörtum reykjum og gufustrókum; fjöll- 
in, sem skinu eins og skrauthnappar á grjótunum suður 
undan, voru öll hulin einlitum, gráum kufli; í norðri mót- 
aði fyrir svörtum söndum Mývatnsöræfa, og svo langt sem 
augað eygði til austurs skiptust á fjallgarðar, dalir og sand- 
sléttur. í samfleyttar tvær klukkustundir mátti heita, að 
við gleymdum okkur í draumalandi útsýnisins. Ég vissi 
satt að segja ekki, hvað tímanum leið, fyrr en sólin var 
að hverfa á bak við Hofsjökul og sló gylltum bjarma á 
brúnir hans. Þá minnti úrið mig á, að ellefta stund dags- 
ins væri senn liðin. 

Með sólarlaginu gerðist mjög kalt í veðri, það stirndi 
í hélu á steinum, og purpurarauð kveldglóð færðist yfir 
fjöllin, svo að brúnir þeirra bar óljóst við kveldroða him- 
insins; okkur var því mál að hugsa til hreyfings. Ofan- 
gangan var talsvert kátleg, því að við runnum hvað eftir 
annað á fleygiferð fram af snarbröttum vikursköflum. Við 
höfðum verið yfir þrjár stundir að paufast upp fjallið, en 
tæplega eina að komast ofan af því. Eyjólfur beið okkar 
þar sem honum var til vísað. Við tókum hressilega til matar 
okkar, bættum skóna okkar sem bezt við gátum við tungls- 
birtu og tókum því næst beina stefnu á Herðubreið, en 

fórum aðra leið en við komum. 

* 

I sólarupprás vorum við hjá Herðubreið, og satt að segja 
var ég allfeginn að vera á heimleið, því að bólgan í stóru- 
tánni fór versnandi, og mér var nauðsynlegt að liafa blá- 
steinsbakstra við hana og hvíla mig, svo að þetta batnaði. 


129 


9 


WILLIAM LORD WATTS 


Veðrið gat líka brugðizt til beggja vona, því að gullmistrað- 
ir regnbólstrar hnöppuðust á loftið og var mikið far á 
þeim efra, þótt stillilogn væri við jörð, en slíkt veit jafn- 
an á hvassviðri á íslandi. 

Þegar við vorum komnir yfir vikrana, tók við hrauna- 
klungur, sem að nokkru leyti hefur runnið frá fornu eld- 
fjalli, sem ekki er sýnt á uppdrætti, um 8 mílur suður- 
suðaustur af Herðubreið, en að nokkru leyti virðist það 
vera frá Dyngjufjöllum og jafnvel Trölladyngju. — Hjá 
vatnspolli, sem varð á vegi okkar, settumst við að. 

Herðubreið, sem hefur mælzt 5447 fet á hæð, er snævi 
krýnd keila, sem hvílir á lóðréttum klettastabba, og er hæð 
hans um það bil tvöfalt þvermál keilunnar. Suðaustan og 
vestan á fjallinu eru brattar urðir af molnuðu og veðruðu 
grjóti, en út úr þeim skaga kynlega löguð klappaköst og 
molabergshausar. Að öðru leyti eru hlíðar fjallsins alls stað- 
ar lóðréttur hamraveggur, er rís allt að 2000 fet frá rótum 
fjallsins upp á brún. Umhverfis fjallið er sendinn slakki, 
sums staðar fullur af hnullungsgrjóti, er fallið hefur úr 
samryskju þeirri, sem er aðalefnið í Herðubreið. 

Fjall þetta er líklega eftirtektarverðast vegna þess, að 
engir lækir fossa niður hlíðarnar, en við rætur flestra ann- 
arra snæfjalla á íslandi er lækur við læk, sem oft á tíðum 
hverfur í sand eða holuhraun, eins og þegar hefur verið 
drepið á. En allt það vatn, sem hlýtur að myndast við 
leysingu á jökulhettu Herðubreiðar, virðist hverfa með öllu, 
unz það kemur fram í lindum alllangt frá fjallinu. Sum- 
ar dragast saman í upptökum Lindár, en aðrar safnast í 
polla eða tjarnir, svo sem Herðubreiðarvatn. 

Giljarásirnar, sem víða hafa sorfið á hlíðar Herðubreið- 


130 


ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 


ar hina furðulegu lögun, sem er sérkenni fjalla úr mola- 
bergi, virðast til orðnar fyrir áhrif regns og vinda. Einu 
staðirnir, sem mundu vera kleifir, eru að sunnan-suð- 
austan og norðvestan. Á síðarnefnda staðnum reyndi Bur- 
ton liðsforingi fyrir sér 1872, sá þaulreyndi ferðagarpur, og 
virtist hann álíta, að Herðubreið sé kjarni úr miklu stærra 
fjalli. Þetta er hugsanlegt, en útlitið bendir eindregið til, 
að Herðubreið sé allt annað en mjög fornt eldfjall. Annál- 
ar herma líka, að hún hafi gosið oftar en einu sinni. Hin 
einkennilega gerð fjallsins gefur tilefni til alls konar ágizk- 
ana um uppruna þess og eðli, en einungis nákvæm rann- 
sókn frá rótum að efsta tindi getur leitt til viðunandi nið- 
urstöðu. Palagónít-molabergið (sem er aðalefni fjallsins) er 
svo laust í sér, máttur íslenzkra veðra svo mikill og atgang- 
ur jarðeldanna svo harður, að engan skyldi furða, þótt fjöll- 
in séu furðuleg ásýndum og undarlega gerð. 

Mér þótti mjög leitt að verða að fara fram hjá Herðu- 
breið án þess að freista uppgöngu á hana, en fótabúnaður 
okkar var gatslitinn og táin á mér þurfti lækningar með, 
svo að við settumst að á sandorpnu hrauni í stóru gil- 
dragi, um mílu á lengd og hallandi til norðurs. Tjaldið 
breiddum við yfir okkur sem teppi, en við höfðum aðeins 
fest svefninn, er við hrukkum upp við snarpa vindhviðu 
og slíka hvolfu af roksandi og vikri, að ég vissi hreint 
ekki fyrst í stað, hvaðan á mig stóð veðrið. Við stukkum 
á fætur, en fengum augun þegar full af vikurdusti, og þeg- 
ar ég reyndi að koma upp orði, fylltist munnurinn af 
sandi. Við urðum að horfa á eftir öllu smádóti úr farangri 
okkar sendast í loftköstum til hinna skjólsælli staða lands- 
ins. Ég reyndi að bjarga hattinum mínum, en þá rak ég 

131 






WILLIAM LORD WATTS 

veiku tána í stein, flækti mig í tjaldstögunum og skall 
kylliflatur, enda var það mér fyrir beztu, því að í sama 
vetfangi var bylurinn liðinn hjá og ég gat áttað mig. 

Blindaðir af sandi og úrvinda af sársauka, sem það olli 
okkur, bröltum við að pollinum og skoluðum augun. Með- 
an við vorum að því, kom önnur roka, svo hörð að við urð- 
um að húka á hnjánum með andlitin niðri í vatninu unz 
hún var liðin hjá. Þá stauluðumst við þangað, sem dótið 
hafði verið, allir ataðir í sandi og vatni. Ég sagði hafði 
verið um dótið, því að það var ekki allt á sínum stað. 
Barðastóri hatturinn minn, danski, og helmingurinn af 
smádóti mínu var horfið, og það sem verst var, uppdrátt- 
urinn og taskan. Hvað var orðið af því? Fjórir hvítir dílar 
úti í hrauni, um fjórðung mílu í burtu, komu mér til 
að taka sprettinn, meira að segja harðasprett, — þrátt fyrir 
tána og allt annað. En sársaukinn og spretturinn borguðu 
sig fyllilega, er ég handsamaði uppdrátt Björns Gunnlaugs- 
sonar, sem bókbindari í Reykjavík hafði límt undir og 
búið um í hylki af mikilli prýði. Nú hefði sjálfur bók- 
bindarinn vart dregið kennsl á handaverk sitt. Ferðin yfir 
Vatnajökul hafði að vísu ekki fegrað útlit þess, en með því 
að fara gagnveg yfir pollinn og út í hraunið hafði inni- 
haldið orðið ólæsilegt á köflum. Til allrar hamingju var 
samt Vatnajökull og nágrenni hans ásamt margvíslegu 
kroti eftir mig dásamlega varðveitt, en hylkið sá ég ekki 
framar. 

Nú víkur sögunni að tjaldstæðinu. Allt, sem við höfðum 
grafið í sandinn, var á tjá og tundri, og í sama bili og við 
vorum að verða ferðbúnir á nýjan leik, kom einn bylur- 
inn enn æðandi niður eftir gilinu og ætlaði okkur að kæfa. 

132 


* 


ÖSKJUFERÐ. - ÓDÁÐAHRAUN 


Við drógum regnkápurnar upp yfir höfuð, meðan ósköp- 
in gengu yfir, og þá varð Þorláki mínum að orði: „Ekki 
er það gott“, og undir það tók ég af öllu hjarta eins ein- 
dregið og orðaforði minn á íslenzku leyfði frekast. 

Okkur sóttist nii greiðlega yfir hraunið, og þar böðuð- 
um við augun, í skjóli við slútandi hraunkamb, úr zink- 
súlfati og rósavatni, sem oft hafði hjálpað mér vel á ís- 
landsferðum mínum, og ræð ég eindregið öllum þeim, er 
kynnu að feta í fótspor mín, að gleyma ekki þessu bráð- 
nauðsynlega meðali. Leið nú ekki á löngu, unz við kom- 
um á graslendi við upptök Lindár, en hún kemur úr lind- 
um tvær mílur NNA af Herðubreið. Við Lindá tókum 
við okkur hvíld þá, sem okkur var meinað að njóta í 
fyrri áfangastaðnum, og um kvöldið fundum við hina 
félaga okkar við Grafarlandaá. Varð ég næsta feginn hest- 
unum og ríflegum matarforða, sem hafði verið sendur 
ásamt vinsamlegu bréfi frá þessu ágætisfólki á Grímsstöð- 
um. En auk þess hafði það sent pönnukökur, flatbrauð, 
kaffi og mjólk, og þó að hún væri orðin súr, kom hún sér 
vel. Frá Vopnafirði hafði ég pantað dálítið brennivín og 
súkkulaði, svo að nú lifðum við kóngalífi, að okkur fannst. 
Og eftir að hafa skolað rækilega af mér, svaf ég værum 
svefni í svefnpokanum góða, en hann hafði skýlt fylgdar- 
mönnum mínum, meðan þeir biðu okkar á bökkum Graf- 
arlandaár. 


133 


V. KAFLI 


k 


Mývatnseldar. - Ferðir á Norðurlandi. 


Kl. 5 morguninn eftir vorum við komnir á hestbak og 
riðum greitt yfir sanda og hraun Mývatnsöræfa. Að baki 
var Vatnajökull og heimkynni ódáðamanna, hulin ljós- 
gráu rykmistri, sem SA-golan þyrlaði upp á vikrunum. 
Ryk þetta var, svo ég skjóti því inn í, mesta óhræsi, líkast 
örsmáu glerdusti. Það settist í fötin, svo að þau urðu snörp, 
og af mér höfðu þau rifið ónotalega. Um hádegisbil vor- 
um við komnir á móts við Grímsstaði, en miklu vestar; og 
þar áðum við og létum hestana kroppa melþúfur, því að 
sólarhiti var afarsterkur. Eftir að hafa matazt, hljótum við 
að hafa oltið út af, því að allt í einu hrökk ég upp og sá, 
að klukkan var orðin eitt og allir hestar horfnir. Tók það 
fulla klukkustund að smala þeim saman. Að því búnu 
lögðum við á nýja hraunið, sem runnið hafði þá um vorið 
á Mývatnsöræfum. Við höfðum æðilengi fundið fyrir brenni- 
steinsþef þaðan, enda þótt vindáttin væri því heldur til 
fyrirstöðu. Hraun þetta, sem er um 15 mílur á lengd og 
2—3 á breidd, hefur að mestu leyti flætt yfir önnur og 
eldri hraun. Megnið af því hefur runnið úr gömlu eld- 
varpi þarna í grenndinni, og nefnist það Sveinagjá. Nýja 

134 




MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 

hraunið nær um eina enska mílu norður fyrir gamla veg- 
inn milli Reykjahlíðar og Grímsstaða. 

Á þeim slóðum er fremur gróðursælt meðfram hrauninu, 
og nokkrar kindur voru þar að kroppa í sig víðilauf, enda 
þótt ágætir hagar séu fyrir hendi nokkru norðar. Hraunið 
var úr basalti, úfið og klungrótt, eins og hraun eru flest, 
með hraunkarla, kamba, blöðrur og gjallhrúgur. Það var 
kolsvart á litinn og ennþá heitt. Yfir því grúfði þunn 
slæða af rammri svælu, og víða þutu upp gufustrókar í 
allar áttir. Hraunkvísl þessi, eða öllu heldur báðar spýj- 
urnar, sem síðar runnu saman í eitt, hafa runnið úr langri 
sprungu á jafnsléttu, og var stefna hennar mörkuð af röð 
keilumyndaðra hóla, er hrúgazt höfðu upp í gosinu að 
áliðnu vori. Verður þeim nánar lýst hér á eftir, og í Viðbœti 
er sagt nokkuð frá fyrri gosum á þessum slóðum. 

Við klöngruðumst spottakorn út á hraunið, en komumst 
ekki að gíghólunum, vegna banvænnar gufu, sem streymdi 
frá þeim. Sprungur í hraunin voru bryddar ýmiss konar 
salthélu, sums staðar allt að hálfum þumlungi á þykkt. 
Meðal þeirra bar mest á salmíaki, en það var óðum að 
leysast upp. Ef til vill hefur borgað sig að taka það, því 
að magnið var talsvert. 

Þessu næst tókum við á okkur mílukrók til þess að ná 
í vatn, sem Þorlákur bjóst við, að þar væri, en við vorum 
allir sárþyrstir. Leiðin lá yfir gamalt helluhraun, en síðan 
komum við í stórþýft graslendi norðan hraunsins. Þar voru 
sprungur margar, er myndazt höfðu í jarðskjálftanum, og 
hafði sandur, grjót og hraunslettur þeytzt upp úr sumum, 
að því er Þorlákur tjáði mér. Við fundum ekki annað en 
uppþornaða pytti, þar sem Þorlákur bjóst við vatni, svo að 


135 


WILLIAM LORD WATTS 


við áttum ekki annars úrkosta en að halda rakleitt til 
Reykjahlíðar. Efalaust liefur vatnsleysið stafað af hinum 
mörgu sprungum og brestum, sem nýverið höfðu myndazt 
á þessum slóðum. 

Vegna nýja hraunsins urðu ferðamenn að leggja þriggja 
mílna lykkju á leið sína milli Grímsstaða og Reykjahlíðar. 
Við fórum yfir lægð, víst 30 feta djúpa, og allmargar fer- 
mílur að flatarmáli; hafði hún myndazt af eldgangi. Um- 
hverfis lægðina var jörðin mjög sprungin og umturnuð. 
Sagði Þorlákur mér, að lægðin hefði myndazt skömmu eft- 
ir fyrstu goshrinuna þá um vorið. Brátt bar okkur að fjöll- 
unum við Mývatn, og þar náðum við í ofurlítið vatn. 
Síðan lá leiðin yfir Námafjall. í hlíðum þess skiptast á 
leirgulir, moldrauðir og leirbrúnir litir, er minna oft og 
einatt á upplituð auglýsingaskilti. Ilmur var þar allt ann- 
að en sætur. Á þessu svæði eru auðlindir félags þess, er 
nefnist Northern Sulphur Mining Company, 1 ) en mér var 
nú meira hugsað til væntanlegs kvöldverðar en falinna fjár- 
sjóða undir fótum okkar. Meira um þá síðar. 

Við riðum eftir þurru lækjardragi upp á skarðið milli 
Dalfjalls og Námafjalls, og þaðan eygðum við í fyrsta skipti 
Mývatn, en við norðurenda þess stendur bærinn Reykja- 
hlíð. Mývatn nýtur sín bezt úr fjarlægð, en hefur ekki af 
mikilli fegurð að státa, þótt vissulega hafi það margt til 
síns ágætis. Það er umgirt eldbrunnum fjöllum og úfnum 


1) Danska stjórnin leigði brennisteinsnámana Alfred A. Lock til 50 
ára frá 1. sept. 1872 að alþingi fornspurðu. Var því fálega tekið hér á 
landi. Leiga skyldi vera 50 pd sterling fyrsta ár, en hækka um 10 pd á 
ári, unz hún náði 100 pd á sjötta ári og standa óbreytt úr því í 45 
ár. — J. Ey. 


136 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


hraunbreiðum, alsett ólögulegum smáhólmum og því harla 
kynlegt ásýndum. Eftir stutta reið fram hjá fnæsandi og 
rjúkandi brennisteinsaugum bar okkur að garði í Reykja- 
hlíð og var þar vel fagnað af Pétri bónda Jónssyni, sem 
bjóst við komu okkar. 

Reykjahlíð er í betri bæja röð. Jörðin er góð undir bú 
og hefur verið í eigu sömu ættarinnar í 600 ár. Ég varð 
feginn að liitta Pál, sem beið þar með allt okkar hafur- 
task, og ekki þótti mér lakara, er mér var sagt, að Englend- 
ingur nokkur hefði aðsetur sitt í gestastofunni. Þessi landi 
minn reyndist vera G. Fitzroy Cole 1 ) og var hann við 
landmælingar í grenndinni fyrir félag það, sem hyggst 
nytja brennisteinsnámana. Ég frétti líka, að hópur námu- 
manna undir stjórn hins landskunna Burton’s liðsforingja 
* væri nýfarinn áleiðis til Húsavíkur. Með því að gestastof- 

an var þannig setin, var mér vísað til annars herbergis 
ásamt þeim Páli og Þorláki. Um morguninn veittist mér 
sú ánægja að kynnast herra Cole, sem bauð mér að vera 
hjá sér í stofunni, og þangað var okkur borinn indæll lax. 

Næstu tvo daga héldum við kyrru fyrir, því að veðrið 
var leiðinlegt. Ég gerði upp reikninga og greiddi kaup 
öllum fylgdarmönnum mínum — nema Páli og Olgeiri — 
og lét þá halda heimleiðis til Suðurlands. Herra Cole fór 
alfarinn um þessar mundir, svo að ég fór að rannsaka 
brennisteinsnámana á eigin spýtur. Þeir eru á Námafjalli 
við austanvert Mývatn og kallast einu nafni Hlíðarnámar. 
Þar er margt brennisteinshvera, ekki aðeins í Námafjall- 

A 1 Cole ritaði bók um dvöl sína: Summer Travelling in Jceland, 

London 1882. Hann nefnir ferð Watts yfir Vatnajökul, en getur ekki 
um samfundi þeirra. — J. Ey. 

137 


a 


WILLIAM LORD WATTS 

inu sjálfu, heldur og alllangt út frá því til beggja hliða. 
Námafjall er úr palagónít-samryskju og hrauni. Brenni- 
steinsnámarnir eru blátt áfram kalk- og kísilblandaðir leir- 
pyttir, myndaðir úr sundursoðnu hrauni og móbergi. Á 
yfirborði pyttanna sezt brennisteins-skorpa, sem getur verið 
frá hálfum þumlungi upp í nokkur fet á þykkt. Brenni- 
steinsnámar eru svo alþekkt fyrirbrigði, að óþarft er fyrir 
mig að fjölyrða um þá. Ég athugaði fyrst vesturhlíðar 
Námafjalls og fann þar bæði virkar og óvirkar brenni- 
steinsholur. Hinar fyrrnefndu frussa og hvæsa eða rjúka 
hljóðlaust; þær síðarnefndu eru kaldir haugar af brenni- 
steini, kísilleir og gipsmylsnu. Ég gat fylgt slóð þeirra, sem 
höfðu verið að rannsaka námana á undan mér. Þeir höfðu 
grafið í brennisteinshaugana og sums staðar höfðu þeir 
höggvið upp kalk- og kísilleirinn, sem verður að eins konar 
hverahrúðri, er hann harðnar. Leirinn inniheldur líka ögn 
af brennisteini frá 5 til 40 af hundraði í sýnishornum þeim, 
sem ég tók. Víða fann ég brennisteinsskorpur undir ljós- 
leitu grjótrusli, og virtust þær ná yfir talsvert svæði. Ég 
gerði lauslega áætlun með því að skrefmæla lengd og 
breidd helztu brennisteinsblettanna, en slumpaði til um 
hina smærri, og taldist mér til, að þarna væru um 20 
brennisteinsblettir 20 ferhyrningsstikur að stærð — hver 
þeirra — og meðalþykkt af hreinum brennisteini um hálft 
fet. 

Upp á Námafjall gengum við eftir þurru, djúpu gil- 
dragi og tókum eftir allþykku lagi í börmum þess úr 
gljúpum sandsteini, sem myndazt hefur við veðrun á hin- 
um losaralegu bergtegundum fjallsins. Á háfjallinu voru 
margir brennisteinshverir, og þar er brennisteinslagið lík- 

138 


4 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 



Leirhver austan undir Námafjalli. — 
(Baring-Gould, 1863). 


leg þykkast, en að öllu samanlögðu helcl ég það nái tæp- 
lega yfir eins stórt svæði og í vesturhlíðinni. Efst á fjall- 
inu eru allmargir hraunkarlar úr blágrýti, mjög veðraðir 
og etnir af súrum gufum úr næstu brennisteinshverum. í 
austurhlíð fjallsins er krökkt af brennisteinsholum, og lík- 
lega er meira þar af hreinum brennisteini en á háfjallinu 


139 






WILLIAM LORD WATTS 


eða í vesturhlíðinni. Þess ber að gæta, að ég miða einungis 
við brennistein, sem stendur upp úr, en undir niðri er 
sjálfsagt miklu meiri brennisteinn en á yfirborðinu. 

Austan undir fjallinu voru kringlóttir pyttir með blá- 

leitri leðju í. Af þeim lagði illan daun, er minnti nokkuð 

• • 

á óþefinn, sem við kunnum verst, í Oskjugjá. Pyttir þessir 
eru sísjóðandi, en færast annað slagið í aukana og sletta 
þá leirgrautnum 4—5 fet upp í loftið. Umhverfis þá hafa 
hlaðizt barmar úr hörðum leir, nokkurra feta háir. Skörð 
voru brotin í tvo barmana, og ætla ég því, að stundum 
komi snögg umbrot í pytti þessa. Þegar við vorum að nálg- 
ast nyrzta leirhverinn, brast jörðin allt í einu undir mér, og 
ég sökk í sprungu upp undir hendur. Undir mér gaus jafn- 
skjótt upp gufumökkur, og varð ég þeirri stundu fegn- 
astur, er Olgeir, félagi minn, dró mig upp úr sjálfheld- 
unni. Var það vissulega heppni, að sprungan skyldi ekki 
vera full af sjóðandi leirgraut, ella hefði ég sennilega 
brennt mig enn þá verr en ferðafélagi minn, séra J. Wynne, 
er hann slapp ofan í hveraholu í Krýsuvík sumarið 1874. 
Sprunga þessi hefur sennilega myndazt í jarðskjálftunum 
um vorið, fyllzt af leirgraut, sem harðnaði á yfirborðinu, 
en rann burtu hið neðra; þannig myndaðist hættuleg tál- 
gröf hverjum þeim ferðalang, er kynni að taka upp á því 
að grandskoða hverasvæði þetta. 

Er ég fór um vesturhlíð fjallsins í bakaleiðinni, tók ég 
mér bessaleyfi og skóf allan brennistein úr einni smáholu 
og setti í eina hrúgu á barminum. Mesta vandamál Brenni- 
steins-félagsins er, að mínum dómi, þetta: Hversu lengi er 
brennisteinninn að safnast í holurnar? Ég treysti því, að 
herra Lock, eigandi námanna, fyrirgefi mér uppátækið; 

140 




MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 



Reykjahliðarkirkja , þegar Watts kom þangað. — (Burton, 1875). 


en eftir eitt ár eða tvö ætti hann að geta farið nærri um, 
hversu ört brennisteinninn myndaðist. Ég fyrir mitt leyti 
mun fylgjast með þessu af fyllstu forvitni. 

Því næst héldum við til Reykjahlíðar og áfram með Pétri 
bónda og Þorláki, tengdasyni hans. Bóndi virtist eitthvað 
önugur yfir öllu þessu brennisteinsstappi, og eftir því, sem 
ég komst næst, hafði það frá fornu fari verið viðkvæmt 
mál, hvort Reykjahlíðarbændur eða danska stjórnin ætti 
brennisteinsnámana. Á þessu gat víst ekki leikið neinn vafi. 


141 



WILLIAM LORD WATTS 


en mig furðaði engan veginn á afstöðu hans. Fjölskylda, 
sem átt hefur sömu landareign í 600 ár, lítur eðlilega svo 
á, að hún eigi blátt áfram fjöllin, sem þar eru. Þessi ágrein- 
ingur skýrir fyllilega alla stirfni, sem Brennisteinsfélagið 
kynni að hafa orðið fyrir. Fyrir mitt leyti vil ég aðeins geta 
þess, að meðan ég dvaldist í Reykjahlíð, átti ég mjög góðu 
að mæta, fékk allt hið bezta, sem til var, og greiðslur voru 
sanngjarnar. Pétur gamli sagði mér, að hann væri að byggja 
steinkirkju í stað torfkirkjunnar gömlu, sem var orðin 
hrörleg. Af grjóti átti hann nóg, en aðalvandkvæðin voru 
skortur á kalki. Svo sannarlega hafði hann orðið að flytja 
allt, sem hann hafði fram til þessa notað, frá Danmörku, 
og það varð honum vitanlega mjög dýrt. Ég ráðlagði hon- 
um að reyna að brenna gips úr námunum og leiðbeindi 
honum með aðferðina. Virtist þetta gieðja hann af öllu 
hjarta. 

Gamla kirkjan er sú hin sama bygging, með nokkrum 
endurbótum, sem svo mikið hefur verið talað um og ritað, 
vegna þess að hún komst hjá eyðileggingu í Kröflugosinu, 
1724. Hér nægir að geta þess, að hraunrennslið gat ekki náð 
kirkjunni, nema það hefði áður fyllt upp Mývatn. Síðasta 
verk mitt um kvöldið var að undirbúa skyndiferð að Detti- 
fossi. 

Næsta morgun var veður ófýsilegt; hafði snjóað mikið 
um nóttina, fjöll og byggðin voru hvít af snjó, vindur níst- 
ingskaldur á norðvestan, líkast því sem allt í einu væri 
kominn hávetur. Samt sem áður vorum við ferðbúnir kl. 
9. Á leiðinni fannst okkur kátlegt að sjá fólk við heyvinnu 
í hríðarveðri. En sannleikurinn var sá, að fólkið í Reykja- 
hlíð gekk í óðaönn að túnaslættinum. Sumir voru að slá, 


142 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


en aðrir að raka nýslegið hey í sæti, svo að það yrði fyrir 
sem minnstum skemmdum. Við fórum yfir hraunkargann 
vestan undir Námafjalli og síðan krókótta götu upp Náma- 
skarð, sem skilur Námafjall frá Dalfjalli; riðum svo norð- 
ur með fornu, grónu hrauni, en beygðum þá snögglega í 
norðaustur og komum að Skarðsseli, litlum hrörlegum kot- 
bæ, sem eitthvað af vinnufólki frá Reykjahlíð hafðist við 
í að sumrinu, er það gætti búsmala þar í högunum. Þarna 
þömbuðum við mjólk, en skildum eftir stóran bita af lax- 
inum frá herra Cole, eitthvað af skonroki, sukkulaði og 
brennivíni til þess að hressa okkur á í heimleiðinni. Við 
þræddum okkur yfir Sandbotnafjall eftir sendnu dalverpi, 
og tóku þá við hin sléttlendu Mývatnsöræfi. Þar var æsilegt 
sandrok. Leiðin lá nú enn yfir sandorpið hraun, sem kvað 
vera runnið frá Kröflu. Áfram héldum við, þótt NNA- 
stormurinn ætlaði að svipta af okkur kápugörmunum. 
Smám saman vottaði fyrir gróðri, og litlu síðar þeystum 
við yfir ágætt sauðland, þótt grýttir og graslausir blettir 
væru á milli. Alloft urðu tafsamar sprungur á leið okkar, 
sjálfsagt nýlegar og til orðnar í sambandi við eldgosin um 
vorið. En þær voru mjög lítilfjörlegar í samanburði við 
sprungur, sem áður höfðu orðið fyrir okkur á Mývatns- 
öræfum. 

Eftir sex klst. reið sáum við loks úðamökkinn yfir Detti- 
fossi, og litlu síðar lá leiðin yfir drag nokkurt, er leit út 
eins og farvegur eftir stórfljót, sennilega Jökulsá, sem gæti 
hafa flutzt í núverandi farveg af jarðskjálfta. Þegar við rið- 
um upp á eystri bakkann, bárust okkur að eyrum þungar 
dunur frá Dettifossi. Eftir að hafa klöngrazt yfir basalt- 
klappir, bar okkur að ánni. Þar fórum við af baki á grös- 


143 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


ugum hagabletti og höfðum þaðan ágætt útsýni yfir foss- 
inn, sem er næsta mikiluðlegur. Jökulsá er þarna um 250 
stikur á breidd og veltur fram í syngjandi strengjum, unz 
hún steyptist fram af lóðréttum basalthamri, að minnsta 
kosti 200 feta háum, niður í allvíða gjá, þar sem vatnið 
vellur og ólgar í ógnarlegum hamförum; boðaföll rísa, rek- 
ast á og hvirflast sem bólgið öfugstreymi með þrumugný, 
unz það losnar úr klettaþrönginni og flýtur nokkru neðar 
sem breið og straumþung, skolgrá elfur. Dettifoss er mest- 
ur foss á íslandi og, ég hygg, í allri Norðurálfu. Hann mun 
slaga hátt upp í Niagarafossinn Canada megin. Afstaðan 
við Dettifoss er ekki vel til þess fallin, að hæð hans vaxi í 
augum, því að menn verða að virða hann fyrir sér ofan frá, 
og það miklar hann ekki. En allt um það, þótt Dettifoss 
skorti fegurð til jafns við Niagara, þá mun engum finn- 
ast sem fallþungi vatnsins sé minni en í hinum vestræna 
gljúfrabúa. Gætum þess, að fríðleiki hins síðarnefnda er 
að verulegu leyti umhverfinu að þakka, skógi vöxnum 
hæðum, og tærleika vatnsins. Enda þótt Dettifoss sé miklu 
minni en allir Niagarafossarnir til samans, er hann samt 
bæði ægilegur og fagur ásýndum og enn mikilúðlegri vegna 
hins tröllslega landslags, sem hann er greiptur í. 

Annar foss er nokkru ofar í ánni, ekki hár og tekur því 
varla að nefna hann í samanburði við Dettifoss. Einn foss- 
inn er öðrum svo líkur, að þeir geta orðið þreytandi, þegar 
menn hafa skoðað hina stærstu, — nema eitthvað sérlega 
forvitnilegt sé við þá bundið. 

Er við höfðum fengið hrifningu okkar af fossi og útsýni 
fullnægt, var tekið til nestisins og síðan haldið heim á leið 
í ausandi rigningu. Laust eftir miðnætti vorum við komn- 


144 







Dettijoss. — (Howell, 1893). 












WILLIAM LORD WATTS 


ir vestur yfir Mývatnsöræfi, og með því að þokunni var að 
létta af fjöllunum, sneri ég hesti mínum í áttina til Kröflu. 
Er við höfðum farið nokkur hundruð fet upp í móti, skall 
þokan yfir okkur á nýjan leik, og víða var svo mikill snjór, 
að leiðin varð býsna viðsjál í naeturhúmi og þoku. Við 
hættum því við Kröflu að svo stöddu, fundum læk, sem 
rann til suðurs, og fórum með honum niður að selkofan- 
um, þar sem við skildum eftir laxinn og annað matar- 
kyns. Fólk var í fastasvefni, en ein stúlkan fór þegar á fæt- 
ur til að stjana við okkur, en önnur dró fyrst upp brenni- 
vínsflöskuna, því næst skonrokið og síðast súkkulaðið — 
úr einu geymslunni, sem henni virtist tiltæk, en það var 
undir sængurfötunum! Með því að þrír sváfu í rúminu, 
fór ég að verða smeykur um, að laxinn hefði hlotið miður 
æskilega geymlu á sama stað, en hann hafði verið vistað- 
ur úti við. Skonrokið og súkkulaðið hefur sjálfsagt verið 
jafngott eftir geymsluna, en það var óhugnanlega volgt, 
svo að ég kaus heldur að bíða, meðan laxinn var soðinn; 
og þreyttur ferðamaður gat svo sem fengið það, sem verra 
var, eftir nærri sólarhrings ferðalag í kuldasteytingi, enda 
fékk ég í ofanálag gott kaffi, sauðamjólk og brennivín. 

Heim að Reykjahlíð komum við kl. 5 um morguninn. 
Ég fleygði mér út af fram að morgunmat, kl. 7, og síðan 
héldum við af stað til Kröflu. Á leiðinni yfir Námaskarð 
fórum við fram hjá allavega litum hrúgum, brekkum og 
brennisteinshaugum, sem minntu mig á úrgangsefni frá 
geysimikilli litunarstöð, en því næst beygðum við með- 
fram Dalfjalli að austan milli hrauns og hlíða. Á þess- 
um slóðum var mikill gróður, eftir því sem gerist á ís- 
landi, víðir og birkikjarr. Því næst tókum við stefnu á 


146 


MÝVATNSF.LDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


Sandbotnafjall og stönzuðum snöggvast í Skarðsseli til þess 
að fá okkur sauðamjólk að drekka. Því næst hröðuðum við 
ferðinni yfir hraun og klungur til Kröflu. Hestana heft- 
um við undir hálsinum milli Kröflu og Leirhnúks og lögð- 
um svo tafarlaust á brattann. Þar urðu á vegi okkar all- 
margir brennisteinspyttir, og lagði af þeim lítt þolandi 
óþef, en annars fátt um þá að segja. Litlu ofar komum við 
á hjalla nokkurn suðvestan undir sjálfu Kröflufjalli. Það- 
an sáum við, okkur til ánægju eða hitt þó heldur, að hest- 
arnir voru lagðir af stað heimleiðis þrátt fyrir höftin, en 
áfram héldum við meðfram suðvesturbarmi á gígvatni 
nokkru, sem ég áætlaði yfir tvær mílur að ummáli. 1 ) Það 
er um það bil tvöfalt lengra en breiddinni mundi nema og 
háir leirbakkar að því á alla vegu með sundursoðnu bergi 
og lausagrjóti á köflum. Svipaður gígur, en öllu kringlótt- 
ari, var nokkru norðar og vestar. Gengum við eftir rima, 
sem verður milli vatnanna, og bar okkur þá að hlíðum 
sjálfrar Kröflu, sem er nokkurn veginn keilumyndað hrúg- 
ald að efsta tindi. Hlíðarnar voru þaktar lausaskriðum. í 
þeim var mikið af líparíti, og í því sá ég sums staðar agnir 
af járnsteini, en hvergi gat ég fundið þær í föstu bergi. Eft- 
ir harðsóttan hálftíma gang vorum við komnir upp á fjall- 
ið. Hæðarmælir minn sýndi 300 fet yfir Reykjahlíð eða 
nærri 4000 fet yfir sjávarmál. Er við lituðumst um, sáum 
við á hjallanum vestan undir fjallinu allmarga vatnspolla, 
sennilega dálítil gígvötn, og hið sama gildir eflaust um 
báðar kvosirnar suðvestan við fjallið. Fylgdarmaðurinn 
sagði, að síðasta Kröflugos hefði komið úr nyrðri kvosinni. 


1) Hér er átt við Víti. - J. Ey. 


147 


WILLIAM LORD WATTS 


og vatnið í henni hefði löngum verið heitt. Hann sagði mér 
líka, og það staðfesti faðir hans eftir á, að Krafla hefði aldrei 
gosið hrauni, heldur eingöngu ösku og vikri, sandi og vatni, 
enda gefur útlit þessara gígpytta vissulega auga leið í því 
efni. Ég var mjög undrandi, er ég fann enga hrafntinnu, 
því að ég hafði heyrt mikið látið af hrafntinnunni í Kröflu, 
en síðar komst ég að því, að steintegund þessi er eingöngu 
bundin við þann hluta fjallsins, er nefnist Hrafntinnu- 
hryggur, og finnst þar samt aðeins í molum. Eini staður- 
inn á íslandi, þar sem ég hef fundið hrafntinnu í föstu 
bergi, er Pálsfjall í miðjum Vatnajökli. 

Mjög er víðsýnt af hátindi Kröflu. Hæðirnar suðvestan 
undir fjallinu voru flekkóttar af brennisteinsskellum og 
býsna vetrarlegar eftir hríðarbylinn daginn áður. Suður 
lengra blasti við Hlíðarfjall og Dalfjall, Mývatn með öll- 
um sínum kringilkrókum og sveitin öll suður að Sellanda- 
fjalli, sem gnæfði eins og eyja upp úr dökkum jaðri Ódáða- 
hrauns. í suðurátt, milli snjósleginna fjalla austan Skjálf- 
andafljóts og hinna sírjúkandi Dyngjufjalla, gat að líta 
hrjóstur Ódáðahrauns með Skjaldbreið fannhvítan að baki, 
en víðáttur Vatnajökuls virtust renna saman við sjálfan 
himininn, — og loks óx þetta svo í augum, að þau leituðu 
hvíldar við nálæga og ljúfleitari, græna bletti, sem eldfjöll 
og jöklar liafa látið íslendingum eftir. 

Nokkru austar en Sellandafjall er Bláfjall og austur af 
því brennisteinssvæðið Fremri-Námar og hinar eldbrunnu 
Trölladyngjur. 1 ) Loks er hin tígulega Herðubreið með 

1) Lýsing höf. á þessum kafla er nokkuð ruglingsleg. Með Trölla- 
clyngjum er átt við einu nafni Ketildyngju, Kerlingardyngju og fleiri 
fjöll á þeim slóðum. — J. Ey. 


148 




MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 

mjallhvítan hjálm af nýföllnum snjó. í austri og norð- 
austri sér yfir hin sléttlendu Mývatnsöræfi, og móðar þar 
fyrir dökkum blettum nýrunninna hrauna. í NNA gnæfði 
hár gufustrókur, sem sólin blikaði á. Það var úðamökkur 
frá Dettifossi. Hann breytti lögun, eftir því sem vindur- 
inn blés, og annað slagið flöktu um hann regnbogalitir. 
Norður eftir opnaðist útsýn milli Hágönguhnúks og Jóns- 
tinds yfir sléttlendi nokkurt norður að Þeistareykjum. Þar 
er þriðja brennisteinssvæðið. Klukkan var orðin 7. e.h., þeg- 
ar við komum aftur að Reykjahlíð. Litlu síðar kvöddum 
við Pétur gamla og héldum sem leið liggur suður með 
Mývatni austanvert að Grænavatni. í för með mér voru 
þeir Páll og Arngrímur. Vegur var slæmur, yfir sífelldar 
hraunbreiður, sem hafa runnið út í Mývatn og myndað 
hinar kynlegu smáeyjar innan um stararbreiður meðfram 
landinu. Við styggðum upp margar endur, sem nutu lífs- 
ins á andavísu við vatnsbakkana. Kl. 3 um nóttina náð- 
um við loks að Grænavatni og höfðum verið lengi á leið- 
inni, enda var varla um annað að gera en fara fót fyrir 
fót á slíkum vegi. Mér er minnisstæðast úr þessari ferð, 
hversu mörg hlið þurfti að opna og loka. Þau eru á landa- 
merkjum milli bæjanna, og svo hindra þau sauðfé í að 
rása úr einu heimalandi í annað, því að oft eru hliðin 
þannig sett, að hraunið lokar öllum öðrum leiðum — jafn- 
vel sauðfénaði. 

Heimilisfólkið á Grænavatni er í einu orði sagt „ham- 
ingjusöm fjölskylda“. Tveir synir Péturs í Reykjahlíð, 
Jón og Arngrímur, höfðu gengið að eiga tvær systur Þor- 
láks, fyrrum fylgdarmanns míns, og hann hafði ekki lát- 
ið standa upp á sig og kvænzt einni af systrum þeirra. Allir 



149 


WILLIAM LORI) WATTS 


bjuggu þeir undir sama þaki og faðir Þorláks, og bjuggu 
blómlegu búi í sameiningu. 

Um hádegi lögðum við a£ stað suður í Fremri-Náma, 
austan og vestan undir Bláfjalli og Hvammfelli. Leiðin lá 
SSA yfir hraunið, sem þekur allt láglendi austan Mývatns, 
og síðan upp yfir hæðirnar undir Bláfjalli. Þar skoðuð- 
um við tvo litla, en mjög reglulega lagaða gíga. Úr báð- 
um hefur runnið hraun ofan í dalinn fyrir neðan. Nokkru 
ofar komum við á slóð brennisteins-leiðangurs Burton’s 
liðsforingja, sem hafði farið þar um fyrir nokkrum dögum. 
Þarna var ljómandi útsýni yfir Mývatn, til Kröflu og fjalla 
í grennd við hana, en í suðvestri grillti í Arnarfellsjökul í 
fjarska. Okkur þótti þessi leið erfið fyrir hestana, og ekki 
bætti úr skák, er við komum að hrauninu, sem hefur runn- 
ið frá Fremri-Námum, er þar gaus síðast. Hraun þetta hef- 
ur runnið eftir dalverpi nokkru milli Bláfjalls og Hvamm- 
fells og eyðilagt þar allan gróður utan lítinn „grænan 
hólma“, sem er því sem nær umflotinn. Þessi litli gróð- 
urblettur er kallaður Heilagsdalur. Þar völdum við bezta 
blettinn fyrir áningarstað og fengum okkur bita. Grasið 
var þó ekki beysið, aðallega sauðgróður, sem kallað er, eða 
lágvaxið birkikjarr og víðir, stórgert gras og blómjurtir. 
Kindur bíta þetta með áfergju, en hestar því aðeins, að 
þeir séu sárhungraðir. Fylgdarmaður minn hafði enga 
vatnshelda flík, en ég var í olíukápu, sem herra Kent, einn 
brennisteinsmanna, hafði gefið Páli. Við leituðum því í 
var undir kletti í gamla hrauninu, sem er undir gróður- 
lendinu, og tjölduðum yfir með olíukápunni og svipun- 
um okkar. Þarna máttum við dúsa á aðra klukkustund. 
Óveðrið var svo æðisgengið, að við sáum ekki nema fáein 


150 


M Ý VATN' SELDAR . - I'ERÐIR Á NORÐURLANDI 


skref frá okkur. En okkur tókst að verjast bleytunni að 
mestu leyti, en ég held, að hestarnir okkar, holdvotir og 
skjálfandi, hafi orðið þeirri stund fegnastir, er þeir kom- 
ust af stað aftur. 

Það var komið fram undir kvöld. Vindur var suðvestan- 
stæður, og rennblautir linakkarnir voru allt annað en þægi- 
legir, en óveðrið skall svo skyndilega á, að við liöfðum 
ekki tíma til að spretta af liestunum. Við héldum áfram 
góðan spöl inn með liraunjaðrinum, unz við fórum að 
sjá ofan í gulleita lægð, sem brennisteinninn er í. Okk- 
ur koin sainan um, að bezt væri að fara þangað fótgang- 
andi, svo að við bundum liestana saman og tókum því 
næst stefnu á gulu skellurnar, sem svolítil gufa frussaðist 
úr annað slagið. 

Eftir nokkurt príl bar okkur að reglulegast löguðum gíg, 
sem ég hef séð á íslandi. Hann er ílöng skál, um hálf 
míla ummáls og 150 feta djúpur, kallaður Stóriketill. 
Barmarnir voru úr gjallkenndu basalthrauni. Úr sjálfum 
gígnum virtist ekki hafa runnið neitt hraun, heldur um 
sprungur skammt vestur af honum. Þar var mikil hraun- 
spýja, en engar gjár sáust þar eða eldvörp, því að allt var 
slétt af hrauni. Aðalnámarnir eru norðan og austan á 
fjallinu, og á síðarnefnda staðnum ná þeir alveg upp á 
gígbrún; mótar jafnvel fyrir þeim í innanverðum gígnum 
að austan. Ég elti slóð þeirra námumanna, eins og ég hafði 
gert í Hlíðarnámum, og gróf víða eftir brennisteini. 
Brennisteinninn liggur ofan á kalk- og kísilleir eins og hjá 
Reykjahlíð. Víða eru í honum gipsmolar og liraunsteinar 
með skorpu utan á úr alls konar söltum. Sums staðar fann 
ég tveggja feta þykkt lag af hreinum brennisteini, en með- 


151 


WILLIAM LORl) WATTS 


alþykktin er líklega um hálft fet. Brennisteinninn nær hér 
yfir miklu stærra svæði en í Reykjahlíð, og ég hef fráleitt 
farið um það allt. 

Að svo búnu gengum við aftur upp á hábunguna, en ekki 
var útsýnið upplífgandi. Austur undan lágu Mývatns- 
öræfi með svörtum skellum af nýju hrauni, en yfir þeim 
hvíldi þunn gosmóða, svo að þau sáust ógreinilega. í suð- 
urátt blöstu við Trölladyngjur. Handan þeirra gnæfði 
Herðubreið, og sindraði sólin enn á hvítum kolli hennar, 
en kveldskuggar grúfðu yfir gneypum og nöturlegum auðn- 
um Ódáðahrauns. í hásuðri voru Dyngjufjöll kafin þoku- 
þykkum næturskýjum. Sviptivindar þyrluðu upp háum 
sandstrókum á aurunum austur undir Jökulsá. Illviðri 
var sem óðast að byrgja vesturloftið, og geigvænlegt húm 
seig á klettaklungrin umhverfis okkur. Það hefði dregið af 
gamanið að eiga að elta uppi hestana í óveðri á slíkum 
hrjóstrum. Við flýttum okkur því eins og við gátum til 
vesalings hestanna, sem hímdu skjálfandi af kulda. Svo 
riðum við löturhægt á móti hríðarveðri og sáum varla út 
úr augunum. Fötin frusu utan á okkur og hnakkarnir 
urðu klambraðir. 

Klukkan tvö um nóttina vorum við komnir niður fyrir 
Bláfjall. Snjókoman var orðin að regni og svartaþoku. 
Þannig kókluðumst við yfir hraunið niður að Grænavatni. 
Við urðum vitanlega að fara hægt, og klukkan var orðin 
fjögur, er við náðum til bæjar. Þar beið okkar ágætur mat- 
ur, sem þetta prýðisfólk hafði borið á borð fyrir okkur, 
áður en það gekk til hvílu. Við gerðum fæðunni góð skil, 
svo skrifaði ég dagbók mína og fór í rúmið. Um morgun- 
inn fleygði ég mér til sunds í vatninu, en eftir morgun- 


152 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


verð bjuggumst við Páll til ferðar. Var förinni heitið til 
Húsavíkur, en þar gerði ég mér von um að geta slegizt í 
för með brennisteinsmönnum. Héldum við sem leið ligg- 
ur meðfram sunnanverðu Mývatni og yfir Laxá, sem dreg- 
ur nafn af hinni miklu laxagengd, sem þar er einkum í 
norðanverðri ánni. Við Laxá hitti ég gamlan kunningja, 
sem bauð mér til kaffidrykkju, og dvaldist mér þar góða 
stund. 

# 

Hér má geta þess, að Laxá kemur úr vestanverðu Mý- 
vatni og rennur stuttan spöl áður en Kráká fellur í hana. 
Frá Mývatni að Grenjaðarstað er mikil silungsveiði í ánni, 
en á þeim slóðum verður foss (Brúarfoss) í henni, sem er 
ekki laxgengur. En frá Brúarfossi til sjávar er einhver bezta 
laxveiði, sem til er á íslandi, eins og margir enskir veiði- 
menn geta borið um. Laxá fellur til sjávar í Skjálfanda- 
flóa skammt frá Húsavík. 

Þegar komið er yfir Mývatnssand, liggur vegurinn yfir 
bungótt heiðarland. Af bungunni sunnan við Iítið stöðu- 
vatn, Langavatn, birtist okkur í sömu andránni gufustrók- 
ar frá hverunum á Reykjum, Norðuríshafið, sem leikur 
um norðurströnd íslands, og loks Þeistareykjabunga, þar 
sem er þriðja brennisteinssvæðið. 

Við riðum sem mest við máttum, því að enska gufuskip- 
ið gat verið á förum; við vissum ekki greinilega um ferðir 
þess. En þegar við komum að Mýrakvísl, varð ég harla 
glaður að hitta þar fyrir herra Kent, sem var að veiða lax. 
Hann sagði mér þau gleðitíðindi, að skipið væri ekki kom- 
ið og allur rannsóknarleiðangurinn væri á Húsavík. Rétt 


153 


WILLIAM LORD WATTS 


á eftir bar okkur að garði á Laxamýri. Það er reisulegasta 
býli, sem ég hef séð á landinu og hlýtur að hafa kostað stór- 
fé á íslenzkan mælikvarða, því að húsið var byggt af dönsk- 
um handverksmönnum. Yfir útidyrum var útskorinn lax 
og æðarkolla úr tré, svo sem til að minna á helztu auðlindir 
eigandans. Hér fékk ég góða máltíð, sofnaði allrasnöggv- 
ast, en að svo búnu urðum við herra Kent samferða til 
Húsavíkur, og var mér tekið opnum örmum af leiðang- 
ursmönnum og kaupmanninum, hr. Guðmundsson. 1 ) 

Leiðangursmenn höfðu orðið að bíða á Húsavík, af því 
að skip þeirra var orðið viku á eftir áætlun. Þeir héldu til 
í húsi sýslumannsins, sem stóð autt af einhverri tilviljun, 
og lifðu kóngalífi, einkum veiðimennirnir. Hygg ég þeir 
muni lengi muna og lofsyngja Laxá. 

Auk hins þrautreynda ferðamanns, Burton’s liðsforingja, 
var annar víðfrægur maður í hópnum, herra Baldwin, sem 
um langt skeið var með dr. Livingstone heitnum í Afríku. 
Bók hans, Tólf ára veiðimennska i Suður-Afriku, segir frá 
mörgum heillandi ævintýrum og veiðiferðum. 

Húsavík stendur á fögrum stað undir Húsavíkurfjalli, 
austanhallt við Skjálfandaflóa. Skipalægi er gott nema í 
norðanveðrum. Víknafjöll vestan flóans setja mjög svip á 
útsýnið. Þau voru þakin snjó, þótt komið væri fram á sum- 
ar. 

Ég hafði nú fetað svo lengi í slóð leiðangurs þeirra 
brennisteinsmanna, að ég gat ekki slitið hugann frá fram- 
tíðarhorfum Norður-íslenzka brennisteins-félagsins. Niður- 

1) Hér mun átt við Þórð Guðjohnsen verzlunarstjóra, og má furðu- 
legt heita, að höf. skuli afbaka nafn hans, því að allajafna hefur 
hann bæði staða- og mannanöfn rétt. — J. Ey. 

154 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


staðan af umþenkingum mínum varð eitthvað á þessa leið: 
— Brennistein skortir vissulega ekki, hvorki í Hlíðar- 
námum né Fremri-Námum, og leitarmenn láta líka vel a£ 
Þeistareykjanámum. Leiðin milli námanna og þaðan til 
strandar er ekki svo löng eða erfið, að ekki sé fært að gera 
þar sæmilegan veg eða flytja brennistein á sleða að vetrar- 
lagi. Ef félagið fer rétt af stað og heldur starfseminni á 
fárra manna höndum, eru allar líkur til, að þeir muni 
annars vegar bæta hag sinn og jafnframt bæta verðmætri 
útflutningsvöru við ísland, sem þarf þess með. Verði hins 
vegar hlutabréf seld í kauphöllinni, er hætt við því, að fyr- 
irtækinu verði íþyngt með of miklu fjármagni, svo að það 
verði ofurselt bröskurum, er hafi allt ráð þess í hendi sér. 

Ég gisti fyrstu nóttina hjá þeim félögum í bezta yfirlæti, 
og samvistin við þá átti mikinn þátt í því að gera mér 
dvölina á Húsavík ánægjulega, en ég þarfnaðist hvíldar, og 
því tók ég þakksamlega boði herra Guðjohnsens kaup- 
manns, er hann bauð mér til sín. 

Gestgjafi minn var hverjum manni alúðlegri, og ég veit 
satt að segja ekki, hvernig hefði farið fyrir brennisteins- 
mönnunum, ef þeir hefðu ekki notið góðsemi hans og fyr- 
irgreiðslu. Það kom því verr við mig en orð fái lýst, er ég sá 
í skozku blaði eftir heimkomu mína, að einhver eða ein- 
hverjir úr hópi leiðangursmanna höfðu gerzt til þess að 
afflytja því nær alla hluti á Húsavík og m. a. fara móðg- 
andi orðum um vínið, sem herra Guðjohnsen lét okkur í 
té af birgðum sínum og við drukkum allir af á heimili 
hans. Aðrir leiðangursmenn, sem ég hef síðan haft þá 
ánægju að hitta, hafa allir verið á mínu máli um það, að 
þetta væri til stórskammar. 


155 


WILLIAM LORD WATTS 


Eftir nokkurra daga hvíld lagði ég upp frá Húsavík til 
þess að skoða hina frægu hamraveggi í Ásbyrgi, en herra 
Guðjohnsen hafði frætt mig á því, að þeir kæmust í sam- 
jöfnuð við Almannagjá. Systir hans og systursonur slóust í 
för með okkur Páli, svo að þetta var ánægjulegur hópur. 
Því miður gat enginn hinna farið með okkur; þeir vissu 
von skipsins á hverri stundu, og það gat ekki beðið þeirra. 
Leiðin í Ásbyrgi liggur um sviplítið heiðarland, Reykja- 
heiði. Er hún að mestu leyti bungótt háslétta, þakin forn- 
um hraunum, sem sums staðar eru gróin hrísi og smá- 
gróðri. Vegurinn yfir heiðina kallast Bláskógavegur, og 
sannarlega er bláberjalyngið helzti skógargróðurinn á þess- 
ari leið. Af því er býsnamikið, og það slagar að hæð hátt 
upp í birkikræklurnar, sem sjást þarna á stöku stað. Hefði 
ekki verið glatt á hjalla í hópnum, hefði mér fundizt ferðin 
tiltakanlega daufleg, en nú fann ég ekki til þess. Um mið- 
nætti komum við loks að Ási, litlu býli skammt vestan við 
Jökulsá. Þar drukkum við kaffi, keyptum lamb til slátrun- 
ar og héldum svo í Ásbyrgi um sólarupprás, og fylgdi bónd- 
inn okkur. Ásbyrgi er V-myndaður dalur, 300 feta djúpur 
og kringdur standbjörgum úr basalti að austan og vestan, 
en „norðrið er opið“, og þar gnæfir ílangur klettakambur 
eins og sæbrött eyja í sjálfu dalmynninu. Dalverpi þetta 
mun vera nokkuð yfir eina danska mílu að ummáli. Það 
er í barði á fornu hrauni, og álítur Burton liðsforingi og 
jarðfræðingur í för með honum, að Byrgið hafi myndazt 
við sævarströnd, löngu áður en sögur hófust, og séu veggir 
þess fornir sjávarhamrar. Sennilega hafa þeir rétt fyrir sér. 

í Byrginu er fegursti skógur, sem ég hef séð á íslandi, 
þéttir runnar af birki og víði, 30—40 feta háir. 


156 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


Fylgdarmenn sögðu okkur, að á vorin steyptust stórir 
lækir fram af hamrabrúnunum syðst í dalnum og mynd- 
uðu stórfenglega fossa. Við sáum líka, að þeir höfðu graf- 
ið sér farvegi á þremur stöðum, en þar voru nú sytrur ein- 
ar. Þarna voru líka tvær djúpar gryfjur fylltar vatni og virt- 
ust þær grafnar af fossum í vorleysingum. Veðrið var yndis- 
legt, og ilmandi björkin minnti mig á marga dýrlega stund, 
er ég var á labbi í Norðvestur-Ameríku. 

Við settumst að innst í Byrginu og suðum lambakjötið 
alveg mátulega undir yfirumsjón samferðarkonu okkar. Er 
við höfðum matazt, hrópuðum við okkur hás til þess að 
vekja upp bergmálið, sem sennilega hafði sofið öldum 
saman í hinum fornu, gráleitu sjávarhömrum. Klukkan 
var því orðin 10 að kveldi, er við héldum loks heimleiðis. 
Samferðarkona okkar bar sig eins og hetja og sat hestinn 
af snilld, þótt hún hljóti að hafa verið dauðþreytt eftir 
langa reið á vondum vegi. 

Við stönzuðum á smábýli, er nefnist Geitastaðir 1 ) og 
fengum þar kaffi og geitamjólk að drekka. Til Húsavíkur 
komum við kl. 6 um morguninn. Leiðangursmenn voru þá 
að búa sig til ferðar að Dettifossi, allir nema Tennant og 
Baldwin, og ætluðu að koma við í Ásbyrgi í leiðinni. Ég 
átti notalega kveldstund með gestgjafa mínum, en varð 
feginn að ganga tímanlega til hvíldar. En ég hafði ekki 
lengi sofið, er ég var hastarlega vakinn af tveimur rödd- 
um, er létu kunnuglega í eyrum og skipuðu mér upp að 
rísa. Þessir næturhrafnar reyndust vera herra Slimond og 
herra Wight frá Leith, en þeim hafði ég kynnzt mér til 


1) Nafnið ekki á korti. — J. Ey. 

157 


WILLIAM LORD WATTS 


mikillar ánægju vorið áður. Þeir tilkynntu mér að eim- 
skipið Bnda væri komið á Húsavíkurhöfn. Við þessi tíð- 
indi var ég fljótur í fötin og skipaði Páli að taka röskustu 
hestana og flýta sér eftir Burton og félögum hans með skrif- 
aða orðsendingu og bréf, sem þeim höfðu borizt. Því næst 
hraðaði ég mér ut í skipið til þess að bjóða hinum ný- 
komnu vinum mínum til morgunverðar. 

Þegar mig bar að skipinu, kallaði herra Slimond til mín, 
að þeir væru að skreppa til Borðeyrar og hvort ég vildi 
koma með. Þeir voru tilbúnir að hala stigann upp, svo að 
ég þáði boðið umsvifalaust, og fimm mínútum síðar var 
skipið komið á hreyfingu, en við setztir að ósviknum, ensk- 
um morgunverði. Þegar skipið hafði tekið krókinn út fyr- 
ir Flatey, í mynni Skjálfandaflóa, opnaðist hin fegursta 
útsýn til hinnar fjöllóttu norðurstrandar íslands. Veðrið 
var dásamlegt, ég var komin meðal gamalla vina og hafði 
nóg af nýlegum fréttablöðum að heiman, svo að næsti sól- 
arhringur leið undrafljótt. Mér þótti jafnvel miður, er ég 
komst að því morguninn eftir, að við værum að sigla inn 
eftir Húnaflóa, en Borðeyri er í syðsta og vestasta horni 
hans. Þarna hafði herra Cockle skipstjóri, sem ég þekkti frá 
fornu fari, beðið í hálfan mánuð með 300 íslenzka hesta, 
en þannig stóð á, að vélin hafði bilað í skipi því, Fifeshire, 
sem herra Slimond leigði upphaflega til íslandsferðar sinn- 
ar. Ég verð að bæta við til skýringar, að herra Slimond 
er algerlega einn um hituna í hrossaverzlun á íslandi og 
hefur gert meira en nokkur maður annar til að efla þá 
verzlunargrein landsmanna. Frá því hann fór að hafa af- 
skipti af þessum viðskiptum, er mér sagt, að hann hafi 
keypt fyrir full 50 000 sterlingspund í landinu. Þessir pen- 


158 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


ingar hafa hjálpað mörgum íslendingum furðanlega mikið 
til að bæta húsakynni sín, og ekki getur hjá því farið, að 
þeir hafi jafnframt glætt íslenzka verzlun yfirleitt og kom- 
ið öðrum atvinnuvegum til nokkurs þroska. 

Hestunum hafði öllum verið smalað í eina rétt, og í sama 
mund og Buda varpaði akkerum á Borðeyrarhöfn, var hinn 
óstýriláti farmur biiinn til útskipunar, — en það er frem- 
ur erfitt verk, því að hestarnir eru ferjaðir á smábátum 
að skipshlið. Aldur þeirra er frá tveggja til fimm vetra, og 
má því nærri geta, að erfiðleikar og stympingar við að 
koma þeim að skipshlið, hala þá upp og koma á sinn stað 
í lestinni séu meiri en orð fái lýst. Meðan á útskipun stóð, 
fór ég í land með frú Slimond, systur hennar og herra 
Wight, og verð ég að játa að engu okkar geðjaðist sérlega 
vel að því, sem fyrir augun bar, hvorki staðnum eða fólk- 
inu. 

Borðeyri sjálf er frámunalega ómerkilegur staður eins 
og flestir hinna gTÓðursælli staða á íslandi. Þeir eru hvorki 
nógu hrjóstrugir til þess að öðlast hið stórleita yfirbragð 
ýmissa annarra landshluta, sem ég hafði farið um undan- 
farna tvo mánuði, og ekki heldur nógu frjósamir til þess 
að verða unaðslegir ásýndum. Með hörkudugnaði af hálfu 
Slimonds, skipstjórans og nokkurra skipverja ásamt seig- 
duglegri aðstoð landsmanna tókst loks að koma hrossunum 
í lestina, Buda sigldi út Húnaflóa og kom morguninn eftir 
til Húsavíkur. Þar stigu þeir brennisteinsmenn á skipsfjöl 
með allt sitt hafurtask. Herra Lock varð samt eftir, því að 
hann átti ýmsum erindum ólokið á Húsavík og Reykja- 
vík. Ég kvaddi nú herra Slimond og förunauta hans með 
miklu þakklæti fyrir gestrisnina, tók í hendina á leiðang- 


159 


WILLIAM LORD WATTS 


ursmönnum að skilnaði, og allir óskuðu hver öðrum góðr- 
ar ferðar. 

Ásamt herra Lock klifraði ég ofan í bátkænuna, sem 
beið við skipshlið, og hélt til míns ágæta gestgjafa, herra 
Guðjohnsens, en hið góða skip Buda jók skriðinn áleiðis 
til Skotlands. Herra Lock, Guðjohnsen og systir hans 
ætluðu til Reykjavíkur, en ég hafði afráðið að fara suður 
Sprengisand og leggja lykkju á leið mína að Skaftárjökli. 
Okkur kom saman um að hafa samfylgd nokkurn hluta 
leiðarinnar, og var auðvelt að telja mig á að slást í för 
með þeim til Akureyrar, því að mig langaði til að sjá 
næststærsta kaupstað Jandsins, — lx>rg verður ha nn naum- 
ast nefndur. Daginn eftir lögðum við af stað, lierra Lock, 
herra Guðjohnsen, kona hans og systir, sonur hans ungur 
og fylgdarmaður, Páll, Olgeir og ég. Fyrst var ferðinni 
heitið til Mývatns, en þar atliugaði ég brennisteinsnám- 
ana, sem ég hafði lireinsað þrem vikum áður. Gulleit huð 
liafði myndazt, en enginn teljandi brennisteinn safnazt. 

Frá Mývatni héldum við til Akureyrar, fórum yfir Skjálf- 
andafljót og kræktum svo norður að Goðafossi til þess að 
skoða liann. Foss þessi er ekki mikill í samanburði við 
Dettifoss. Fallið er um 30 fet, og Skjálfandafljót er miklu 
vatnsminna en Jökulsá. Annar og fegurri foss kvað vera 
ofar í fljótinu, um það bil liálfa aðra dagleið frá Goðafossi. 
Við gistum að Ljósavatni og héldum næsta dag sem leið 
liggur meðfram vatninu til Akureyrar. En þar við vatnið 
skildust leiðir og frú Guðjohnsen, sonur hennar og fylgd- 
armaður yfirgáfu okkur, en við riðum greitt upp á Ljósa- 
vatnsskarð. í björtu veðri mun þar vera fagurt um að lit- 
ast, en nú lá þoka langt niður í lilíðar og byrgði okkur alla 


160 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


útsýn. Brátt bar okkur að prestsetrinu Hálsi, en þaðan lá 
leiðin niður í Fnjóskadal. Þar er fegursti birkiskógur, sem 
ég hafði séð fram til þessa, ef skógurinn í Ásbyrgi er und- 
an skilinn. Því næst fórum við yfir Fnjóská og lögðum í 
brattann á Vaðlaheiði, fjallshrygginn austan Eyjafjarðar, 
andspænis Akureyri. Á háheiðinni var slík þokubræla, að 
öll von um mikilfenglegt útsýni, sem hlýtur að vera úr 
slíkri hæð, 2118 fetum, var að engu orðin, og við riðum 
því tafarlaust niður á Akureyri, en á leiðinni þurftum við 
að fara Eyjafjarðará á vaði. Það er aðeins fært um fjöru. Á 
Akureyri settumst við að í gistihúsinu og rákumst brátt á 
ýmsa kunningja, svo að ekki skorti gleðskap. 

Enda þótt Akureyri sé ekki eins staðarleg og Reykja- 
vík, er þar miklu betri höfn. Hefur hún skjól af Vaðlaheiði 
að austan, en Súlum og undirfjöllum Vindheimajökuls að 
vestan; þau eru allt að 3000 fetum á hæð. Bærinn stendur 
við suðurbotn Eyjafjarðar, er dregur nafn af Hrísey nær 
fjarðarmynninu. Verzlun er ekki eins mikil og í systur- 
borginni, og kann það að stafa af hinum mörgu kaup- 
túnum við firðina norðan lands, en Reykjavík og Eyrar- 
bakki draga hins vegar undir sig mestöll viðskipti á Suð- 
urlandi vegna hafnleysis á strandlengjunni. Byggðin á 
Akureyri stendur meðfram tveimur götum. Húsin eru úr 
timbri, og önnur gatan er svo nálægt flæðarmálinu, að 
stundum gengur sjór yfir hana, en hún hefur hlotið frægð 
af því, að við hana kvað vaxa stærstu tré á öllu landinu. 
Hér er þó aðeins um tvö eða þrjú reynitré að ræða, 25—30 
feta há. Þau standa framan við hús, sem veit að firðinum, 
og eigandi þeirra er einn af helztu kaupmönnum á staðn- 
um. 


161 


11 


WILLIAM LORD WATTS 


Vöxtuleiki trjáa þessara er að því leyti merkilegur, að i 
Reykjavík hafa allar tilraunir til trjáræktar mistekizt fram 
til þessa, enda þótt meðalhiti sé mun meiri þar en á Akur- 
eyri. Skýringin er líklega sií, að Akureyri er í skjóli, en 
Reykjavík liggur opin öllum stórviðrum af austri og vestri. 

Skammt norðan við bæinn rákumst við á svarta kofa- 
þyrpingu, og lagði þaðan andstyggilegan þef, sem gerði 
okkur þegar ljóst, hvaða iðja væri þar stunduð, enda var 
hún í fullum gangi. Úr fjarlægð hafði ég fundið þennan 
þef áður og vissi, að hann stóð í sambandi við þá arðsömu 
en ógeðslegu atvinnu að breyta hákarlslifur í lýsi. Ég ákvað 
nú að sjá, hvernig þetta færi fram, svo að við Páll réðumst 
til inngöngu. Fyrst gengum við eftir ranghala milli kagga, 
sem voru fullir af úldinni hákarlslifur, og lagði af henni 
argvítuga stækju í sólskinsmollunni, en við tróðum vasa- 
klútum upp í okkur og ruddumst inn í bræðsluhúsið. Þar 
kraumaði hákarlslifur í hálfri tylft stórkatla yfir hægurn 
eldi, og úr henni „smitaði“ hið óþrifalega en verðmæta 
hákarlslýsi. En ógóður var þefurinn! Þrír sótugir bræðslu- 
menn og einn unglingur, sem virtust una sér ágætlega, 
unnu að því að skara í eldana, hræra í lifrinni og ausa 
lýsinu ofan af, jafnharðan og það rann, í langt trog, en 
þaðan fór það sjálfkrafa í stórt járnkerald úti fyrir. Þaðan 
var það síðan látið renna í tunnur og flutt á þeim til 
hinna ýmsu staða í veröldinni, sem þarfnast þessa óhugnan- 
lega feitmetis. Bræðslukaiiarnir virtust steinhissa á því, að 
okkur fyndist grútarþefurinn eitthvað óþægilegur, og þeir 
skemmtu sér við að skerpa á lifrarkötlunum fyrir okkur, 
en við kunnum þeim litlar þakkir fyrir. 

Um kvöldið heimsóttum við lyfsalann, en heimili hans 


162 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


virtist vera samkomustaður allra skipstjóra, sem áttu skip 
á höfninni. Þar var það afráðið, að við legðum upp daginn 
eftir. 

Hér er bezt að skjóta því inn í, að tvær höfuðleiðir eru 
farnar frá Norðurlandi til Suðurlands. Hin styttri, en jafn- 
framt torfarnari, liggur yfir Sprengisand og hin lengri og 
greiðari yfir Stórasand. Herra Lock ásamt herra Guðjohn- 
sen og systur hans höfðu ákveðið að fara Stórasand til 
Reykjavíkur, en ég vildi heldur fara eystri leiðina yfir 
Sprengisand, svo að ég gæti athugað Skaftárjökul. Enda 
þótt ég hefði hugsað mér að leggja snemma upp, var komið 
kvöld, er við losnuðum frá Akureyri, því að tíminn, sem 
fer í að kveðja, stendur jafnan í öfugu hlutfalli við stærð 
staðarins eða fjölmenni. 

Við héldum nú aftur yfir Vaðlaheiði og komum að Ljósa- 
vatni í dögun. Þar hafði ég skilið eftir farangur minn og 
áburðarhesta. Svo riðum við upp með Skjálfandafljóti að 
Stóruvöllum. Skjálfandafljót fellur um breiðan, grösugan 
dal, en basaltfjöll halda að honum á báðar hendur. Þau 
hæstu verða um 1300 fetum hærri en fljótið. Eftir að við 
komum að Skjálfandafljóti, fórum við eftir breiðu gras- 
lendi um 25 mílna veg upp að Stóruvöllum, myndarlegu 
býli á grösugu landi. Fólk var allt í heyönnum, svo að mér 
varð reikað upp á hæðir nokkrar á bak við bæinn til þess 
að litast um, en þá dreif yfir skýjaþykkni, áður en ég 
komst upp á hæsta kollinn, svo að útsýni var mjög takmark- 
að. 

Árla næsta morguns kom maður, er flutti þau tíðindi, 
að nýtt gos hefði brotizt út á Mývatnsöræfum. Þetta voru 
vissulega tíðindi, og með því að nú var sunnudagur, sendi 


163 




WILLIAM LORD WATTS 

ég Pál á næsta kirkjustað til þess að leita nánari vitneskju 
hjá utansveitarmönnum, sem þangað kynnu að koma. Jafn- 
framt lagði ég aftur af stað í fylgd með syni bónda upp á 
hæðir til þess að vita, hvað ég sæi. Ég var ekki kominn nema 
í miðjar hlíðar, er ég sá háan og mikinn, Ijósleitan mökk í 
austri, og þurfti þá ekki framar vitnanna við. Af hæsta 
kollinum sá ég sex minni mekki í beinni línu við hinn 
stóra, en um það bil helmingi lægri. Gosmekkir þessir áttu 
sýnilega upptök á Mývatnsöræfum og risu þráðbeint upp 
í loftið, en breiddust út í kollinn eins og kynjaskuggar risa- 
vaxinna pálmaviða á þessum kyrrláta, haustlega morgni 
hvíldardagsins! 

Af sjónarhóli mínum var stórkostlegt útsýni yfir Dyngju- 
fjöll og til Kverkfjalla, en þau eldfjallasvæði eru bæði suð- 
ur af Mývatnsöræfum. Á hvorugum staðnum bar samt á 
neinni ókyrrð, en hinn barðabreiði gosmökkur gTÚfði enn 
yfir Dyngjufjöllum, eins og hann hafði gert allt sumarið. 
í Kverkfjölhim virtust engar breytingar hafa orðið á hin- 
um þrennu gufustrókum, er ég hafði áður séð þar til- 
sýndar. Þétt móða hvíldi yfir sléttlendinu austur undan. 
Líktist hún mjög þoku, en var sennilega gufa og aska frá 
hinum nýju gosum. Dreif sorta þennan hægt í áttina til 
Vatnajökuls. í þessum svifum hvarf stóri mökkurinn á 
Mývatnsöræfum, en eftir varð þunnt, dökkleitt móðuský; 
en ekki Ieið á löngu áður en mökkurinn þeyttist í loft upp 
á nýjan leik í þremur greinilegum sprengingum og varð 
nú enn hærri en áður. Ég flýtti mér nú heim á bæ, lét 
söðla hestana, og að vörmu spori riðum við á harðaspretti 
áleiðis til hinna nýju gosstöðva. 

Um kvöldið náðum við að Grænavatni, og varð fagn- 


164 



Sól og sunnanvindur yfir Vatnajölili. Litið um öxl úr Norðurlandi . — (Burton, 1875). 







WILLIAM LORI) WATTS 


aðarfundur með okkur Þorláki og mági hans. Gerði ég 
þegar ráðstafanir til þess að geta haldið til gosstöðvanna 
morguninn eftir, en sú ráðagerð fór í hundana sakir ill- 
viðris, sem hindraði gersamlega allar ferðir inn á öræfi. 
Ég var hamstola yfir töfinni, en þar við sat. Við urðum að 
bíða. 

Kvöldið áður hafði borið mann að garði austan frá 
Grímsstöðum, handan Mývatnsöræfa. Hann sagði frá því, 
að sunnudaginn 15. dag ágústmánaðar, milli kl. 10 og 11 
um morguninn, hefði fundizt snarpur jarðskjálftakippur á 
Grímsstöðum, og gekk hann frá norðaustri til suðvesturs, 
en jafnsnemma að kalla sáust reykjarmekkir yfir Mývatns- 
öræfum, og nýtt gos hófst þar á svipuðum slóðum og áður 
um vorið. 

Hinn 17. hafði veðrið skánað svo mikið, að ég lagði upp 
til gosstöðvanna, og fylgdi Jón mér (Pétursson), sem hafði 
verið leiðsögumaður minn í Fremri-Náma. Við lögðum 
leið okkar eftir dalverpi nokkru í Mývatnsfjöllum, bein- 
ustu leið inn á öræfi. Nokkrir reykjarstrókar í fjarska gáfu 
til kynna, að við stefndum á gosstaðinn, og þá er við kom- 
um austur úr draginu, blöstu allt í einu við okkur 20 gos- 
mekkir í röð. Nyrzt í röðinni voru tvö dökkleit hrúgöld 
með stuttu millibili. Úr hinu syðra þeyttust tveir svartir 
og þéttir reykjarmekkir, hnykluðust upp í loftið, en sló 
niður aftur fyrir vindinum og breiddust út sem þétt þoku- 
bræla á marga mílna svæði yfir hraunbreiðurnar austur 
undan, settust á hæðirnar eins og svartar, illsvitandi flyks- 
ur, en myrkvuðu lægðirnar með öllu. Úr hinum nyrðri 
granna stóð hár strókur af ösku og gjalli, sem gaf til kynna, 
að þar væri aðaleldvarpið, og meðan við störðum á ham- 


166 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


farirnar, kvað skyndilega við brestur; allt fór í logandi bál, 
hver sprengingin af annarri þeytti stórum stykkjum hærra 
í loft upp en við mættum greina vegna sortans, sem yfir 
hvíldi, og jörðin nötraði undir fótum okkar. Hraunið vall 
yfir norðurbarm gígsins, og annað slagið datt hinn mikli 
eldstólpi niður, en hraunklessur einar og gjall þeyttust 
upp í loftið. Ég veitti því athygli, að grjótflug þetta var 
mjög breytilegt, stundum kom það í gusum eins og bý- 
flugnasveimur innan um reykjarmóðuna, varla yfir 100 
fet upp úr gígnum, en þess á milli þeyttust upp miklir 
mekkir sem í sprengigosi og mátti heyra hvininn af þjót- 
andi gjalldrífu í loftinu. Svo datt allt niður og hljóðnaði 
um stund, unz brothljóð heyrðist og nýr gígur opnaðist 
norðan undir hólnum og spýtti upp gusu af hvítglóandi 
kviku, er féll sem freyðandi fosslöður ofan á gamla hraunið 
— frá síðasta vori. Myndaðist þar þéttur reykjarmökkur og 
heyrðust miklir skruðningar, unz fagurrauðir lækir tóku að 
seytla eftir ójöfnum eldra hraunsins, safnast í polla við 
jaðra þess, glóa sem snöggvast, en sortna síðan. 

Meðan við virtum fyrir okkur þennan undursamlega 
hrikaleik náttúrunnar, féll dökkleitt húm yfir, þótt ekki 
væri liðið fram yfir miðaftan. Við færðum okkur því á 
melþúfur nokkrar með hestana og skildum þá eftir, en mel- 
gróður er þarna mikill á söndunum. Sjálfir settumst við 
upp á hæð um það bil mílu vegar frá gígunum og tókum 
til nestisins. Sjónarsviðið var stórfenglegt, en ekki virtust 
hestamir sérlega hræddir við gosið. Þeir stóðu um stund 
og horfðu á það; svo fóru þeir að bíta hinir rólegustu, 
eins og ekkert væri um að vera. 

Ég gekk nú eins nærri gígnum og ég komst fyrir hit- 


167 


WILLIAM LORD WATTS 


anum. Sá ég þá, að liann var í raun og veru þyrping dökk- 
leitra hóla, er til samans mynduðu óreglulegan hring, en í 
miðju hans var stór gígskál, á að gizka yfir hálfa mílu um- 
máls og sennilega til orðin í lok vor-eldanna. Norðurbarm- 
urinn hafði nú sýnilega brotnað, en í miðri skálinni stóð 
keilumyndað eldvarp, og úr því kom gosið. Þaðan gusaðist 
hraun annað slagið út um skarðið í norðurbarminum. Út 
um margar raufar á börmum eldvarpsins lagði hvítglóandi 
birtu innan frá, svo að efsti hluti þess sýndist standa í 
björtu báli. Og sem ég rýndi í þetta, birtust mér allt í 
einu tveir nýir gígar, annar norðan í rótum hins gjósandi 
eldvarps, hinn nokkru norðar, úti á sjálfu hrauninu. Af 
báðum stafaði hvítglóandi birtu, og heyrðust frá þeim urg- 
andi brothljóð, en ekki gusu þeir mikið. Frá þessum tveim- 
ur gígum kom aðalhraunrennslið og fór allhratt yfir. Ann- 
að slagið lukti það um smáhæðir í gamla hrauninu, unz þær 
færðust í kaf og hurfu. Með því að myrkt var orðið af 
nóttu, gat ég ekki komizt nær eldvarpinu en í nokkur 
hundruð skrefa fjarlægð sakir hitans af hrauninu og hættu- 
legra lofttegunda, svo að ég kveikti mér í pípu við næsta 
hraungúl og hélt til tjaldsins. Þar settist ég aftur á hátt 
sandbarð og horfði lengi á hinar voldugu lindir jarðeld- 
anna, sem héldu uppi dýrlegri sýningu náttúrugerðra flug- 
elda og beindu þeim í óstöðvandi straum til himins. Meðan 
dimmt var, hélt gígurinn áfram að brenna og drynja, en 
annað slagið heyrðust ferlegir sprengibrestir, sem skóku 
hina kuldalegu auðn allt í kring að dýpstu rótum. Um 
miðja nótt leit ég út til þess að sjá einu sinni enn hina ægi- 
fögru sjón; og enn hélt áfram að gjósa af fullurn krafti og 
slíkum tilþrifum, að mér býðst varla tækifæri til að sjá 


168 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


annað eins á lífsleiðinni. — Hinir ófrýnilegu sandar og 
hraunbreiður Mývatnsöræfa voru sveipaðir annarlegri 
birtu, sem sló roða á þokuþrútið loftið og þyngdi skugg- 
ana milli hraunkambanna, svo að svipur þeirra varð enn 
draugalegri en ella; og mitt í þessu eldspuandi breiðabæli 
stóð tjaldið okkar! 

Talsverður blástur var af norðvestri, og hafði, sem bet- 
ur fór, verið við þá átt allt kvöldið, svo að mér tókst að 
þræða mjóan rima milli hraunanna og komast í 200 skrefa 
fjarlægð við gíginn, sem var að gjósa. Frá „varðbergi 41 þessu 
átti ég hægt með að fylgjast nákvæmlega með gosinu. Hit- 
inn var mjög mikill, þrátt fyrir þessa fjarlægð, en í kíki 
mínum gat ég greint, að eldstólpinn virtist myndaður úr 
aragrúa bráðinna smáagna. í raun og veru er ómögulegt að 
lýsa því, sem fyrir augun bar, en ég gat ekki varizt þeirri 
hugsun, hversu óvenjuleg og þýðingarlítil þessi undra- 
sýn væri í samanburði við stórgosin, sem annað slagið 
brjótast út í slíkum jötunfjöllum sem Vatnajökli og Skaft- 
árjökli. Hversu ógurleg og gersamlega ótilgengileg hljóta 
ekki slík gos að vera! Já, það er skammt öfganna á milli: 
Þegar gosin standa sem hæst, er ómögulegt að komast ná- 
lægt þeim, og þess á milli fá menn að klöngrast krókloppn- 
ir og skjálfandi yfir gi'afir þeirra, unz þau ganga aftur — 
og sama sagan endurtekur sig. 

En hvað sem þessu líður, fór ég á stúfana kl. 6 að morgni 
til þess að skoða hina rjúkandi gígaröð, sem sýndi stefnu 
aðalgjárinnar. Eins og áður er getið, myndaðist gjá þessi 
snemma um vorið og opnaðist á nýjan leik 15. ágúst 1875, 
og komu þar upp gos þau, er hafa sprengt og umturnað 
sléttunni í kring. Gíghólarnir höfðu hlaðizt upp 50—60 


169 


WILLIAM LORD WATTS 


fet um nóttina, en gosið sjálft var að mínum dómi í rén- 
un. I næstu hólaþyrpingu suður undan voru þrír gígar. 
Hinn stærsti þeirra var þakinn ljósgulu áfalli, sennilega 
brennisteini og salmíaki. Þar rauk jafnt og þétt, en engin 
umbrot höfðu orðið þar nýlega. Þannig voru á allri sprung- 
unni gíghólar með nokkru millibili; sumir ruku sem ákaf- 
ast, og margar hliðarsprungur ruku líka, en ekki eins mik- 
ið. Sprungur þessar voru algerlega umkringdar heitu 
hrauni, nýlegu, og kringum þær hafði myndazt lægð, 2—4 
mílur á breidd, og sums staðar 50 feta djúp. Á sléttunni í 
kring voru líka margar og djúpar sprungur. Þær lágu að 
mestu samhliða eldgjánni og urðu þvi fleiri og meiri, sem 
nær dró lægðinni, en á sjálfum lægðarbarminum skárust 
þær sitt á hvað, enda var jörðin þar alla vega sundur kubb- 
uð og gengin úr skorðum. Allt sprungukerfið, sem rauk úr, 
virtist mér hafa spúið hrauni bæði um vorið og nú, í ágúst- 
mánuði. Sprungan endaði í mörgum smárifum, og á börm- 
um þeirra voru víða brennisteins- og salmíaksskánir. 

Með NV-sveljanda í bakið og sterka leðurskó á fótum 
tókst mér að komast á einum stað yfir hraunið, þótt heitt 
væri, og alveg að eldsprungunni um hálfa mílu frá suður- 
enda hennar. Hún reyndist víða 5—6 fet á breidd, sums 
staðar full af storknuðu hrauni, sums staðar galopin og 
gínandi. Á stöku stað voru brýr yfir hana úr gjalli og 
hrauni, er saltskorpa hafði setzt á, og mátti af því ráða, að 
þar hefði ekki gosið nýlega. Sums staðar höfðu slíkar brýr 
sprungið í síðustu umbrotunum í smámola með saltskorp- 
um á, svo að ég hélt fyrst, að gjáin hefði rutt úr sér marg- 
litu gjalli. Svo mikið er víst, að alls staðar þar, sem gosið 
hafði verið sérlega öflugt, höfðu myndazt hringar úr gjalli 


170 


MÝVATNSELDAR. - FERÐIR Á NORÐURLANDI 


og smágrjóti frá einu upp í mörg fet á hæð. Þar, sem gos- 
ið hafði varað lengst, höfðu hlaðizt upp keilumyndaðir 
hólar, er stóðu á sjálfri sprungunni og byrgðu hana. Þetta 
fannst mér allkynlegt, því að ég hefði álitið líklegra, að 
smágrjótið hrúgaðist upp í garða báðum megin sprung- 
unnar í stað þess að mynda svona reglulegar keilur, stund- 
um þvert á stefnu sprungunnar, sem gaus þeim. — En þar, 
sem sprungan var opin, rauk ákaflega úr henni illa þefjuð 
gufa, og miklir skruðningar heyrðust úr djúpinu. Dýpt- 
ina gat ég ekki mælt, því að fastelja frá hrauninu, er ég 
stóð á, rak mig á flótta sem fætur toguðu, og satt að segja 
fann ég til svima af henni allan daginn. 

Gjá þessi á Mývatnsöræfum hefur sömu meginstefnu og 
Mývatn sjálft, frá NNA til SSV. Hæðin er tæp 1000 fet yfir 
sjávarmál. Lengd gjárinnar er um 12 enskar mílur og hraun- 
breiðan frá henni er um 14 enskar mílur á lengd og lík- 
lega um 3*4 mílu að meðaltali á breidd, þótt lnin sé miklu 
mjórri á köflum, einkum syðst. Þetta nýja hraun, bæði frá 
vorinu og síðsumrinu, hafði flætt yfir gömlu hraunin og 
sandana og breytt stóru svæði af Mývatnsöræfum í algera 
eyðimörk. Sérstaklega lagði það undir sig mikinn hluta af 
gamla hrauninu úr Sveinagjá. Nýja hraunið virtist frá- 
brugðið hinum eldri að því leyti einu, að í gömlu hraun- 
unum er ólivín, en það gat ég ekki fundið í hinum ný- 
legu, þrátt fyrir ýtarlega rannsókn í smásjá. Ég tók líka eft- 
ir því, að fram til þessa hafði enginn vikur komið úr 
gjánni, en einungis hraun, steinar, gjall og aska. Á gossvæði 
þetta má líta sem nyrðri miðstöð nýlegra eldsumbrota, en 
Öskjugjá sem hina syðri, því að bæði hafa sömu sprungu- 
stefnu, frá NNA til SSV, og falla því saman við megin- 


171 


WILLIAM LORD WATTS 


sprunguna, sem talin er skipta íslandi í tvennt frá norð- 
austri til suðvesturs. 

Eftir að ég hafði tekið nákvæm mið á næstu fjöll með 
áttavita frá suðurenda sprungunnar, hætti ég mér tvisvar 
eða þrisvar yfir heila hraunbreiðu til þess að líta ofan í 
kverkarnar á eldgjám, sem höfðu gosið af miklum krafti, 
því að hæð og stærð gíghólanna máttu heita mælikvarði á 
ákafa gossins og gostíma. En þegar norðar dró, varð hraun- 
ið of breitt til þess, að slíkar ferðir væru á viti byggðar, svo 
að ég labbaði upp á hæð nokkura vestan við gjána til þess 
að fá yfirlit yfir gossvæðið. Eins og áður er nefnt, liggur 
gjáin eftir nýlega myndaðri sigdæld frá NNA til SSV. Hún 
hefst um það bil eina mílu norðan við veginn frá Gríms- 
stöðum að Reykjahlíð og nær suður þangað, sem stefnan 
á Jörund er 19° N og Búrfell 349° NV. Mikil gos höfðu 
orðið á sjö stöðum og hlaðið upp keilumyndaðar hæðir 
með mörgum gígum. Er ég hafði lokið að skoða þá, sneri 
ég baki við hinni rjúkandi gígaröð. Þar var ekki fleira að 
sjá, og ferð mín allgóð orðin. Við snerum því til hesta okk- 
ar og fórum gagnveg yfir gamalt hraun, sem hefur að 
nokkru leyti runnið úr Sveinagjá og að nokkru leyti úr Mý- 
vatnsfjöllum. Riðum síðan sem leið liggur að Grænavatni 
og daginn eftir að Stóruvöllum. 

Þaðan fórum við í afspyrnuroki, og fylgdi bóndinn okk- 
ur að Halldórsstöðum. Presturinn þar var nokkuð ensku- 
mælandi, og fengum við ekki að fara þaðan án þess að 
þiggja, súkkulaði, kaffi og brennivín. Að svo búnu kvödd- 
um við Stóruvallabónda, sem hafði sýnt okkur gestrisni og 
tekið mjög hóflegt gjald fyrir. 

Daginn eftir kvöddum við á Halldórsstöðum og héldum 


172 


MÝVATNSELDAR. - l'ERÐIR Á NORÐURLANDI 


að Mýri. Þar var gamall maður, faðir bóndans, og hafði 
hann fyrstur 1 ) manna farið yfir Sprengisand, árið 1810, en 
fram til þess tíma höfðu allir, sem þurftu suður, farið yfir 
Stórasand. Gamla manninum þótti gaman að hitta mig og 
gaf mér fúslega lýsingu á leiðinni, er hann hafði ritað til 
leiðbeiningar ferðamönnum. Ég komst að því, að höfund- 
urinn var orðinn 83 ára gamall. Að skilnaði keypti ég af 
honum spón, sem var sagður 50 ára gamall. Var hann svo 
listilega gerður, að hann skiptist í fimmtán parta, ef losað 
var um skriifu. Ég keypti líka trékefli, sem hafði verið not- 
að til að slétta með lín í fyrri daga, og loks viðvaningslega 
mynd af krossfestingunni saumaða í grænt vaðmál, og 
sagði gamli maðurinn það unnið af nunnum í íslenzku 
nunnuklaustri fyrir langalöngu, hann vissi ekki hvað 
löngu, en hann vissi það eitt, að dúkurinn væri „eldgam- 
all“. Hann sagði mér enn fremur frá því, að þá er hann 
fór til Reykjavíkur í fyrsta skipti að sækja skreið, hefði 
ekkert skip komið til Norðurlands. Þá hefði kaffi og syk- 
ur kostað í Reykjavík 5 mörk pundið (um 1 s. 10 */9 d.), en 
fyrir ullarpundið fengust aðeins 15 skildingar (S 1 /^ d.). Nú- 
verandi verð á þessum vörum er, má ég segja, kaffi 3 mörk 
(1 s. H/9 d.), sykur 32 eða 34 skildinga (6 d. eða 8d.) pund- 
ið, — en nú má fá 1 s. U /2 d. fyrir ullarpundið. 


1) Of mikið sagt. Hér er átt við Ingjald dbrm. Jónsson (f. 1793 — 
d. 1883). - J. Ey. 


173 


VI. KAFLI 


Suður Sprengisand. - Ferðalok. 


Ég lét Pál og Olgeir fara á undan með lestina, en sjálf- 
ur fór ég með syni gamla mannsins dálítinn útúrdur til 
þess að skoða Aldeyjarfoss. Þar fellur Skjálfandafljót niður 
í h. u. b. 45 feta djúpa gjá í fornri hraunbreiðu. Foss þessi 
er miklu tilkomumeiri en Goðafoss og vel þess virði að 
taka á sig krók til að skoða hann. 

Merkilegri en fossinn sjálfur er samt klettastallurinn, 
sem hann fellur fram af. Neðsti hluti stallsins er úr lóð- 
réttum basaltsúlum, en ofan á þeim liggur óstuðlað hraun- 
lag með stórgerðum kristöllum. Súlurnar eru úr mjög þéttu 
basaltbergi, en í hvorugu sýnishorninu, sem ég braut úr 
þeim, gat ég greint einn einasta kristall. Samt sem áður 
hallast ég að þeirri skoðun, að bæði hraunlögin séu af 
sömu gerð og álíka gömul. 

Er ég hafði satt forvitni mína hjá fossinum, sneri ég á 
leið og reið léttan eftir Páli og Olgeiri. Náði ég þeim 
nálægt íshólsvatni, og riðum við þaðan stuttan spöl heim 
að bænum íshóli. Þar bjó ógiftur bóndi með þremur 
systrum sínum. Þarna fengum við góðan kvöldverð, urriða 


174 


SUÐUR SPRENGISAND. - FERÐALOK 


og jarðepli, (Þau voru nú þegar sprottin til átu.) og nauð- 
synlega næturhvíld, áður en við lögðum upp á Sprengi- 
sand. 

Enda þótt ekkert veiðist í Skjálfandafljóti, er mikil 
veiði í íshólsvatni og Fiská, sem rennur úr því í Fljótið. 
Býst ég við, að þetta stafi af hinu grugguga vatni Fljóts- 
ins, sem er blátt áfram jökulvatn. 

Þegar við hófum suðurferðina frá íshóli, var norðvestan- 
stormur og sandrok. Bóndinn á íshóli fylgdi okkur. í 
leiðinni heilsuðum við upp á bróður gamla mannsins á 
Mýri. Hjá honum fékk ég nokkra gamla spæni sem minja- 
gripi, þar á meðal einn, sem mátti taka sundur í fimmtán 
hluta — eins og þann á Mýri, enn fremur gamla bænabók, 
þrykkta að Hólum árið 1742. Þessi maður átti heima í 
Mjóadal og hafði orð á sér sem heppinn grasalæknir. Ég 
varð þess var, að honurn þótti gaman að sjá okkur, og 
áður en við fórum, gæddi hann okkur á hvannarótar- 
brennivíni, sem var mjög hressandi. Vindur var nú orð- 
inn suðvestanstæður og rokhvass. Sandrokið ætlaði að gera 
út af við okkur, smaug jafnvel gegnum léreftshlífar á 
snjógleraugunum, svo að við urðum hálfblindir. Annað 
slagið var sandbylurinn svo þéttur, að við sáum ekki hvor 
annan, þótt ekki væri armslengd á milli. Vesalings hestarn- 
ir fengu líka að kenna á þessu. Á sumum urðu augun full 
af sandi, svo að við urðum að skola þau með vatni, þegar 
við komum í grashólana norðan Kiðagils. Þegar þangað var 
komið, lá leiðin um grýttar hæðir, sem víða voru grónar 
mosa og grashýjungi, svo að rykið varð ekki eins kveljandi. 
En fegnir urðum við að fara af baki um kvöldið í hinu 
óðfræga Kiðagili. Efstu grös norðan Sprengisands eru í 


175 


WILLIAM LORD WATTS 


þessum dal, og þaðan er margra stunda þeysireyð í næsta 
hagablett. 

Kiðagilsá rennur eftir dalverpi þessu og bjargar gróðr- 
inum. Hún fellur í Skjálfandafljót fast hjá áfangastað okk- 
ar. Um kvöldið gerði fagurt veður, og gekk ég þá upp á 
Kiðagilshnuk, en þaðan er víðsýni mikið til Arnarfells-, 
Tungnafells- og Vatnajökuls og hinna ýmsu dökkleitu 
hnappa og hnúka, er standa upp úr snæbreiðum þeirra. 
í norðaustri sá yfir landið norðan Vatnajökuls með hin 
eftirminnilegu kennileiti, sem ég hafði þrautskoðað af for- 
vitni minni, og eyðislétturnar, er ég hafði þrammað yfir 
langar stundir, sárfættur og lúinn. Veðrið hafði dottið nið- 
ur með sólarlaginu, og skörðóttar brúnir Dyngjufjalla urðu 
dekkri og dekkri undir hinni þungu reykjarmóðu, sem 
enn grúfði yfir þeim, en fjöll í nágrenni þeirra huldust 
smám saman húmi og máðust út, eftir því sem birtan dvín- 
aði á vesturloftinu. 

Tjaldið mitt stóð í dalnum neðan undir. Haustnóttin 
fór í hönd, og flögrandi norðurljós minntu mig á, að 
sumarferð minni væri senn lokið. Og sem ég leit yfir þetta 
gamalkunna landslag, — ef til vill í síðasta sinni, — varð 
ég svo hrærður, að ég gat ekki orða bundizt, og til þess að 
reyna að láta í Ijós tilfinningarnar, sem brunnu mér í 
brjósti, mælti ég stundarhátt af allri þeirri hrifningu, er 
mér var í vöggugjöf gefin: „Farðu vel, kæra, gamla Norð- 
urland. Framandi, en fullur eftirvæntingar kom ég að 
hrjóstrugum og harðleitum ströndum þínum, albúinn og 
ákafur að leita uppi undragripi þá, er þú geymdir í klaka- 
fylgsnum þínum. Og nú, er ég hef notið hinnar óbrotnu, 
fölskvalausu gestrisni þinnar, verð ég að kveðja þig. En 


176 


SUÐUR SPRENGISAND. - FERÐALOK 


geyma mun ég hjartfólgna minningu um eldfjöll þín og 
hveri og jökla, og ofar öllu man ég hina alúðlegu og dyggi- 
legu fyrirgreiðslu, sem hinir harðgerðu og hjálpfúsu synir 
þínir og dætur hafa mér í té látið.“ 

Eftir að ég hafði létt af tilfinningum mínum með þess- 
um einföldu orðum, renndi ég einu sinni enn löngunar- 
augum yfir landið og gekk því næst til hvílu. Innan um 
söknuð minn yfir því að kveðja ísland, var ég í og með 
dálítið laundrjúgur, af því að ég, lítill karl í Alpaklúbbn- 
um, hafði komizt þetta langt og það þrátt fyrir efasemdir 
Forbes, 1 ) sem virðist hafa gert sér alranga hugmynd um 
Vatnajökul — eða ef til vill var ég hreykinn af viljafestu og 
þrautseigju, sem maður úr Alpaklúbbnum á til að bera, 
þegar hann hefur afráðið að kanna fjöll. 

Nú víkur sögunni að ferðalaginu. Skömmu eftir dögun 
vorum við ferðbúnir og komnir á bak. En því miður hafði 
veður breytzt til hins verra, og var það mikið áhyggjuefni, 
því að við áttum fyrir höndum langt og þreytandi ferðalag 
um slæman veg, og máttum búast við ýmsum erfiðleikum, 
sem jafnvel hinum hraustustu þætti nóg um. Skýin voru 
þrútin og svört sem hrafnsvængir; napur vindur stóð beiiit 
í fangið, og annað slagið rak á svo sterka bylji, að við réð- 
um okkur ekki. Það var hrollur í mér, en ég huggaði mig 
við það, að þegar öllu væri á botninn hvolft, ætti veðrið að 
vera eftirminnilegt, þegar ég væri að kveðja ísland. Og 


1) Charles S. Forbes, kunnur Alpaklifrari og jöklafræðingur, kom 
til íslands sumarið 1859. Ritaði ferðabók, Iceland; Its Volcanoes, 
Geysers and Glaciers. London 1860. Forbes gekk á Heklu og sá það- 
an til Vatnajökuls, sem hann segir, að enginn maður hafi stigið fæti 
á, og heldur að þangað muni aldrei nokkur maður komastl — J. Ey. 

177 


12 


WILLIAM LORD WATTS 


brátt komu mér í hug ýmsar skáldlegar hugmyndir, sem 
hituðu mér svo í hamsi, að um það leyti sem ég hafði hrund- 
ið svefni fyrir fullt og allt, var mér orðið vel heitt og þar af 
leiðandi miklu síður uppnæmur fyrir storminum. 

Minn gamli vinur, bóndinn á íshóli, sjálfum sér líkur 
með góðsemina — eins og íslendingar yfirleitt, — hann 
sagðist ætla að fylgja okkur spottakorn enn áleiðis. Enda 
þótt mér væri óljúft að valda honum töfum, verð ég að 
viðurkenna, að þetta litla vinarhót og tillæti gladdi mig 
ákaflega mikið. Og þegar skilnaðarstundin kom, kvödd- 
umst við með hlýlegu handabandi og drukkum sem hesta- 
skál síðustu brennivínslöggina mína. Er við höfðum kvaðzt 
„góða ferð“, á báða bóga, herti ég mig upp og sneri baki 
við töfrum hinna fjarlægu fjalla og stefndi í suðurátt með 
vætustorm og sandrok beint í fangið. 

Leiðin lá fyrst um lága melahjalla, þreytandi reið og 
hráslagaleg, en innan tíðar bar okkur að nokkrum vörðum 
úr grjóti og umhverfis þær heilmikið af hrossbeinum. Ég 
held að hestunum okkar hafi ekki þótt þetta falleg sjón, og 
þeir virtust hálfkvumpnir við dapurlegar leifar bræðra sinna. 

Páll sagði mér, að það væri algengur siður að skrifa 
vísu og skilja hana eftir í hrosslegg í svona vörðum handa 
næsta vegfaranda. Þetta ætlaði ég að gera líka, en þegar 
til kom, mundi ég enga viðeigandi, svo að okkur kom sam- 
an um, að við værum ekkert skyldugir til að fara eftir 
gömlum venjum. Það hefði líka allt komið fyrir ekki, þótt 
við hefðum verið allir af vilja gerðir. Eins og veðrið og 
umhverfið var þennan dag á Sprengisandi, hlýtur hver 
skáldskaparæð að frjósa, hversu auðug sem hún er. 

Okkur var nú í mun að komast sem fyrst af þessum slóð- 


178 


SUÐUR SPRENGISAND. - FF.RÐALOK 


um og ákváðum því að fara svokallaðan Arnarfellsveg, 
vestan Þjórsár. Með þessu móti gátum við farið upptaka- 
kvíslar Þjórsár hverja fyrir sig, en annars gæti svo farið, 
að við yrðum að bíða dögum saman áður en áin yrði reið 
hið neðra, þar sem hún er öll komin í eitt. 

Við fórum milli Arnarfells- og Tungnafellsjökla, en 
hölluðum okkur þá vestur á bóginn og fórum eins nálægt 
Arnarfellsjökli og hægt var til þess að fá kvíslarnar sem 
minnstar. Þær hljóta að vera erfiðar í hitatíð, því að sum- 
ar þeirra voru vel á miðjar síður þrátt fyrir kuldanepjuna 
þennan dag. 

Arnarfell gnæfði norðaustan 1 ) megin upp ur jökulfláka, 
en þaðan liggja brattar snjóbrekkur upp að hinum dökk- 
leitu tindum Arnarfells-hins-mikla, sem hlýtur að vera 
býsnahátt, rúma danska mílu frá jökuljaðrinum. Landið, 
sem við fórum um, var mjög ógreiðfært og ómögulegt að 
fara hart, enda vorum við 5 klst. (frá vegamótum) í Arn- 
arfell-hið-mikla, en þar ætluðum við að gista um nóttina. 
Fjall þetta er margtindótt, úr móbergi, sem hefur veðrazt 
og grafizt alla vega sundur í nibbur og snaga, en gegn- 
um það hafa brotizt gangar og innskot úr basalti. Við fund- 
um góða hestahaga og mikið af hvönn undir hlíðum fells- 
ins og einnig á bökkum árinnar austan þess. 

Þegar okkur bar þarna að, kom styggð að miklum fjölda 
svana, sem höfðu fellt flugfjaðrirnar og gátu því ekki 
flogið. Þetta notuðum við okkur og hófum eltingaleik. 
Höfðum fjórar upp úr krafsinu. 


1) Hér er eitthvað ruglað kennilcitum. Eftir lýsingunni gæti ver- 
ið átt við Klakk. — J. Ey. 


179 


SUÐUR SPRENGISAND. - FERÐALOK 


Sem betur fór, var veður miklu hýrlegra morguninn 
eftir. Vindur var blásandi af norðvestri og sólskin með 
köflum, enda þótt skýjaflákar héngju á fjallabrúnum. Við 
tókum okkur því til og breiddum dót okkar og föt til 
þerris. Á meðan það var að þorna gekk ég upp á Arnar- 
fell-hið-mikla, enda sá ég ekki eftir þeirri ferð. Það var 
að létta til, svo að ég sá bæði til Vatnajökuls og yfir slétt- 
una miklu milli hans og Arnarfellsjökuls. Héðan að sjá 
er Sprengisandur ristur mörgum ám og kvíslum, og renna 
allar í Þjórsá. 

Úr Arnarfelli héldum við í glaðasólskini um mýrar og 
mosagróna jörð, miklu notalegri undir fæti en grjótið, 
sem við vorum á daginn áður. Yfir margar ár urðum við 
að fara, og víða var í þeim sandbleyta, enda voru þær 
talsvert dýpri sakir veðurblíðunnar, sem við áttum að 
fagna. Loks gátum við beygt í hásuður og komum þá 
von bráðar að sjálfri Þjórsá. Ferðamenn á suðurleið, sem 
fara eystri leiðina, eru vanir að fara vestur yfir Þjórsá á 
þessum stað [við Sóleyjarhöfða], en þeir verða stundum 
að bíða dögum saman vegna vatnavaxta, sem geta hlaupið 
í ána á öllum árstímum. Þess vegna þykir öruggari leið 
með Þjórsá að vestan, þótt lnin sé lítið eitt lengri. Á þess- 
um slóðum, austan ár, var margt fé á beit, eign bænda á 
Suðurlandi. Eins og nærri má geta, litum við á það sem 
fyrsta merki þess, að við værum komnir í Suðurland. 

Eftir góða áningu við vaðið héldum við áfram ferðinni, 
en náttuðum okkur milli ánna Kisu og Miklalækjar. Segir 
nú fátt af ferðum okkar um mýrar, móa og melabungur, en 
í góðu veðri blasir Hekla jafnan við augum, og loks bar 
okkur að gömlu hrauni, sem runnið hefur frá Rauðu- 


180 



Arnarfell hið mikla og Arnarfellsjöknll. (Burton, 1875). 










WILLIAM LORl) WATTS 


kömbum vestan vegarins. Úr því lá leið okkar um hraun, 
vikra og svarta sanda, eins og svo oft áður. 

Ég ætla ekki að þreyta lesandann með því að lýsa hinu 
fábreytta og ömurlega landslagi á þessum kafla ferðarinn- 
ar, og oft sat ég í hálfgerðri leiðslu á hestinum og rifjaði 
upp fyrir mér hin mörgu atvik, sem gerzt höfðu, síðan 
ég kom á eyland þetta. Ég lokaði augunum svo gersamlega 
fyrir umhverfinu, að oftar en einu sinni rankaði ég ekki 
við mér fyrr en klárinn minn hnaut urn stein eða óvenju- 
lega snörp vindhviða þeytti sandi framan í mig. Þá vakn- 
aði ég allt í einu til meðvitundar um, að ég væri enn að 
ferðast, starði í kringum mig eins og villuráfandi veg- 
farandi innan um grafir dauðra, því að hið lífvana um- 
hverfi hafði lamandi áhrif á mig. Stundum hvarflaði hug- 
ur minn úr þessu ríki þagnarinnar til hinna aðsugsmiklu 
jötna (Öskjugjár o. fl.), sem enn voru til vitnis um orku 
og umbrot á löngu liðnum og gleymdum öldum í sögu 
veraldarinnar. Þeir áttu því þýðingarmikla og undursam- 
lega hlutverki að gegna, að tengja nútímann við uppruna- 
sögu jarðarinnar. 

En sleppum því. Seint um síðir komum við að bænum 
Skriðufelli, en því miður áttum við ekki góðu að mæta 
á þeim bæ, enda var bóndinn alþekktur nirfill. í stað 
þess að taka okkur með rausnarlegri gestrisni, eins og við 
áttum að venjast annars staðar, þverneitaði hann um alla 
fyrirgreiðslu, bannaði okkur jafnvel að láta hestana okkar 
undir þak í gömlu gripahúsi. Förunautar mínir færðu 
honum til málsbóta, að hann gæti ekki að þessu gert, því 
að hann hefði orðið fyrir vonbrigðum í ástamálum. Tók 
ég mér þau tíðindi mjög nærri og vona af heilum hug, að 


SUÐUR SPRENGISAND. - FERÐALOK 


slík óhöpp verði ekki til að spilla öðrum landsins börnum. 

Við urðum því að halda a£ stað, ekki erindi fegnir, en 
komum brátt að öðrum kotbæ, og þar var okkur tekið 
opnum örmum, fengum ágæta mjólk og annað, sem okkur 
vanhagaði um. Var það bæði vel þegið og veitt a£ góðum 
hug. Eftir stutta viðstöðu héldum við niður með Haga- 
fjalli að Haga, 1 ) og blasir Hekla vel við á þeirri leið, en 
eins og vant er, var tindurinn hulinn skýjum. í Haga 
fengum við góða gistingu, en með því að mig langaði til að 
fá einhverjar minjar frá Geysi, ákvað ég að leggja leiðina 
um Geysi og Þingvelli til Reykjavíkur, enda þótt það sé 
nokkru lengra. Um morguninn héldum við því að Hruna, 
og þaðan lagði ég lykkju á leið mína til þess að athuga 
hvítan klett, sem stóð upp úr grasi gróinni hæð til hægri 
handar við veginn. Þetta reyndist vera gangfylling úr hreinu 
líparíthrauni, og mátti rekja hana á alllöngum kafla. Nefni 
ég þetta af því, að fram til þessa hafði ég aldrei rekizt á 
líparíthraun nema sem vikur. Presturinn í Hruna tók okk- 
ur tveim höndum og sleppti okkur ekki fyrr en við höfð- 
um sagt honum frá ferðum okkar og þegið ágætt portvín. 
Það var liðið á kvöld, er við komum að Stóra-Geysi. Eitt 
aðalerindi mitt þangað var að spyrjast fyrir um kassa með 
steinum, sem ég hafði beðið bóndann í Haukadal að koma 
til Reykjavíkur árið áður, en hafði ekki komið til skila. 
En hann þóttist hafa afhent kassann samkvæmt fyrirmæl- 
um mínum, svo að ég gekk í að safna nýjum sýnishornum. 
og raunar var það ekki mikið verk. 


1) Hér stendur Hagafell, en enginn bær er til með því nafni á 
þessum slóðum. — J. Ey. 


183 




SUÐUR SPRENGISAND 


FERÐALOK 



Þingvallabœr og kirkja , þegar Watts kom þangað. — (Coles, 1882). 
Myndin virðist teiknuð eftir ljósmynd í ferðabók Watts: Snioland, 
bls. 144/145, og vitanlega var torfþak á öllum bæjarhúsunuin. 


Stóri-Geysir vildi ekki gjósa fyrir okkur, svo að við kom- 
um Strokk til með því að fóðra hann á venjulegum skammti 
af torfi. Hann gaus þá, en varla eins hátt og ég hafði orðið 
sjónarvottur að 1874. Um kvöldið héldum við áleiðis til 
Þingvalla, en með því að klukkan var orðin eitt um nótt- 
ina, er við komum þangað, vöktum við ekki upp fornvin 
okkar prestinn. Þegar hann kom á fætur og fann okkur 
sofandi rétt við bæjardyrnar með tjaldið sem yfirbreiðslu, 
ávítaði hann okkur fyrir að hafa ekki vakið sig. Sá mikli 


185 







WILLIAM LORD WATTS 


sómamaður vildi allt fyrir okkur gera og gaf okkur ágætan 
morgunverð, enda vorum við gamlir vinir. 

Eftir harða 5 klst. reið frá Þingvöllum komum við til 
Reykjavíkur, og settist ég aftur að heima hjá vini mínum, 
Oddi Gíslasyni. Hjá honum voru þá fyrir tvær skozkar 
konur, ungfrú Oswald og ungfrú Menzies, sem höfðu ferð- 
azt víða um landið — hvergi smeykar. Mætti fordæmi þeirra 
e. t. v. hvetja aðrar konur til þess að leita sér hressingar 
og skemmtunar meðal hinna heilsubætandi háfjalla íslands 
og alls ekki fráfælast að hafa einungis íslenzkan fylgdar- 
mann. 

Með póstskipinu barst mér úrklippa úr Evening Echo, 
ágústblaði, sem mér þótti gaman að. Þar var mjög átakan- 
lega lýst heilsufari mínu og útliti eftir Vatnajökulsferðina. 
Enda þótt við hentum gaman að þessu í Reykjavík, þótti 
mér gremjulegt, að þetta kynni að valda vinum mínum 
óþarfra leiðinda og kvíða. Hafi sá verið tilgangur höfundar- 
ins, má hann vera stoltur af því, að honum tókst þetta 
með ágæturn. En hver einasti maður í brennisteinsleið- 
angrinum mundi þegar í stað hafa lýst yfir því, að frá- 
sögnin væri uppspuni. 

Ég hafði með mér tvenna fjalla- eða Alpaskó, en mér 
þótti þægilegra að ganga á íslenzkum leðurskóm. Ég var 
líka með tvo jakka, en þótti þægilegra að vera í þéttprjón- 
aðri peysu og vesti, sem var miklu auðveldara að hreyfa 
sig í. Allajafna kann ég betur við mig með prjónahúfu 
en hatt, því að húfuna má brjóta niður til þess að skýla 
eyrunum, og hún fýkur síður í hvassviðri. Það má merki- 
legt heita, að svo hégómlegir smámunir skuli komast inn 
í Lundúnablöðin. Sannleikurinn er sá, að ég ritaði vel og 


186 


SUÐUR SPRENGISAND. - FERÐALOK 


vandlega samið bréf með gagnorðri frásögn af ferð minni 
yfir Vatnajökul og heimsókninni í Öskjugjá, en afleiðingar 
gossins þar höfðu um þær mundir vakið mikið umtal á 
Englandi. Bréfi þessu kom Burton liðsforingi góðfúslega 
á framfæri við Times , og þar var það sett (því að próförk- 
ina fékk ég í hendur eftir heimkomuna), en einhverra 
hluta vegna, sem ritstjóranum mætti bezt vera kunnugt 
um, hafnaði greinin í pappírskörfunni. Annað og lengi'a 
bréf, sem ég sendi sama blaði, um gosin á Mývatnsöræfum 
var hins vegar prentað, eins og það kom fyrir. Það eru 
ýmisleg misræmi í hinum siðmenntaða heimi, sem virðast 
jafnvel óskiljanlegri en duttlungar náttúrunnar. 

Með póstskipinu komu líka allmargir ferðalangar, sem 
ætluðu að skoða sig um í nokkra daga á íslandi. Við efnd- 
um því til hópferðar með Oddi Gíslasyni til að skoða 
brennisteinsnámur nokkrar, sem hann á suður á Reykja- 
nesi. í hópnum voru þær ungfrú Oswald, ungfrú Menzies, 
herra Young frá Edinborg og ég. 1 ) Þetta varð mjög ánægju- 
leg ferð, enda þótt leiðin væri mjög fábrotin, eins og fyrri 
daginn, yfir hverja hraunbreiðuna af annarri úr Krýsu- 
víkurfjöllum. 

Við fórum um Vatnsleysuströnd, sem hefur nafn sitt af 
því, að þar fæst ekki ferskt vatn nema undir hraunjöðrum 
í flæðarmálinu. Víða er ekki hægt að komast að vatninu 
nema um fjöru, og þá er það hálfsalt, eins og gefur að 
skilja. Eftir tveggja daga ferðalag komum við að Kirkju- 

1) Um þessa ferð segir ungfrú Oswald í bók sinni By Fell and 
Fjord (London 1882): „Við urðum allmörg saman, því að aðalfylgd- 
armaður hr. Watts, Páll Pálsson, ungur og kátur náungi, fór með 
okkur ásamt Oddi Gíslasyni og öðrum manni.“ — J. Ey. 

187 


SUÐUR SPRENGISAND. - FERÐALOK 


vogi, en þar býr tengdamóðir Odds og mágur. Þar er ein- 
hver bezta bújörð á Suðurlandi, enda fylgir henni stærsta 
graslendi á Skaganum. Útræði er líka töluvert, enda stend- 
ur bærinn sunnan við litla spormyndaða vík, er nefnist 
Ósar. Okkur var mjög vel tekið, og daginn eftir riðum 
við suður að brennisteinshverunum á Reykjanesi, syðsta 
tanga á Skaganum. Veður var afleitt og útsýni lélegt. Hver- 
irnir eru hins vegar merkilegir, og hafa hinar heitu og 
súru gufur — hér sem annars staðar — myndað stóra pytti 
með kalk- og kísilleir í. Sums staðar hefur leðjan harðn- 
að í hálfgerðan ópal, og er hann víða rauðleitur eða rauð- 
röndóttur af járnefnum úr hinu sundursoðna bergi. Brenni- 
steinsmyndun er óveruleg. 

Merkasta fyrirbæri á þessum stað kom fram þar, sem 
hraunið var ekki mjög sundur étið af gufum. Þar sem 
rifur voru í slíku bergi, sáust rauðleitar gufur koma upp 
um þær, og á sprungubarmana, sem loft náði til, settist 
rauð skorpa úr járn- og brennisteinssamböndum. Þetta 
fyrirbæri er við rætur gamals eldfjalls, en í brekkunni fyrir 
ofan eru vellandi pyttir með bláum, rauðum og grænum 
leirgraut í. — Meðan við stóðum við, rigndi án afláts og 
þokan varð svartari. Við vildum ekki eiga á hættu að vill- 
ast þarna innan um hraun og leirhveri, svo að við gerðum 
dvöl okkar ekki lengri og flýttum okkur til baka heim í 
Kirkjuvog. 

Daginn eftir héldum við heimleiðis, en með því að við 
vildum losna við að kóklast hraunleiðina í annað sinn, 
héldurn við til Njarðvíkur, leigðum þar bát og sigldum á 
honum til Reykjavíkur. Þar hitti ég fyrir þá Cockle skip- 
stjóra og herra Slimond, sem höfðu komið til baka með 


188 






A leið til Krýsuvikur. — (Forbes, 1860). 




WILLIAM LORD WATTS 


póstskipinu, og sögðu þeir mér þau gleðitíðindi, að eim- 
skipið Queen væri væntanlegt eftir viku og mundi fara 
aftur um líkt leyti og Diana gamla. Þetta þótti okkur öll- 
um næsta góð tíðindi, því að við höfðum ákveðið að fara 
heldur með litlu seglskipi, sem var á vegum hrossakaup- 
manns, Ascham að nafni, en kveljast i hinum fljótandi 
hreinsunareldi, sem Diana var. 

Queen kom á tilætluðum tíma, og ég kvaddi ísland og 
íslenzka vini mína. Ég var ánægður með sumarstarfið og 
huggaði mig við þá tilhugsun, að nú hefði ég framkvæmt þá 
„heimsku“, sem ég hafði þrisvar sinnum byrjað á. Ég tók 
sjóveikina eins og hvert annað böl og hafði tæpast náð mér 
eftir hana, er við komum til Edinborgar, tveimur dögum 
á undan Diönu , en hún hafði farið frá Reykjavík degi fyrr 
en Queen. í Edinborg naut ég gestrisni herra Slimonds og 
fagnaði brezku mataræði og heimkomu í menninguna. 

„Jæja,“ kynni lesandi minn að segja glottandi, „þegar 
öllu er á botninn hvolft geta þessi undur og býsn, sem þú 
sást, varla hafa vegið á móti öllu stritinu og harðréttinu.“ 
Þegar hér er komið, hlýtur lesandinn — eins og ég sjálfur 
— að vera orðinn dálítið þreyttur á hinum sífelldu hraun- 
um, vikrum o. s. frv. Þess vegna skulum við báðir fagna 
því að geta tekið upp léttara hjal um önnur lífrænni og 
háfleygari efni. En við þessa niðurstöðu verð ég samt virð- 
ingarfyllst að hafa dálítinn fyrirvara: Enda þótt íslenzk 
náttúra sé þungbúin og eyðileg, er þar til mikils að vinna 
fyrir hvern og einn, sem ann vísindum og íþróttum. Þótt 
hraun, vikrar og sandar geti verið þreytandi, þá er hitt 
sannara, að þau geyma svo mikla fegurð í formi og litum, 
þegar þau eru skoðuð niður í kjölinn, að áhorfandinn 


190 




SUÐUR SPRENGISAND. - FERÐALOK 


hlýtur að fyllast undrun og aðdáun. Það er furðulegt, að 
önnur eins fullkomnun skuli leynast í svo hrjúfu gervi. 
Þar er efni, sem marga stund má una sér við að rannsaka 
gaumgæfilega og dást að. Það eitt hefur margborgað þær 
mannraunir, sem fylgja því að fara yfir þveran Vatnajökul. 








Viðbætir 


Það gæti nú verið viðeigandi að líta um öxl og gera 
grein fyrir því áliti, sem ég hef myndað mér á íslending- 
um sjálfum og rifja upp helztu einkenni landsins. Það er 
ekki ætlun vor að ræða hér sögulega eða bókmenntalega 
frægð þess, en ísland er sérlega merkilegt fyrir jarðfræðinga 
og jarðeðlisfræðinga. Það liggur norðarlega á jarðeldabelti 
því, er hefst norður á Jan Mayen og nær þaðan yfir ísland, 
Færeyjar, Stóra-Bretland, Azóreyjar, Madeira, Kanaríeyjar 
og meðfram vesturströnd Afríku beint suður í Suðurhafs- 
eyna Tristan d’Acunha. Tilsvarandi jarðeldasvæði er hvergi 
til nema á eyjum Kyrrahafsins. Hið undarlega sambland af 
frosti og funa á íslandi gerir landslagið hrikalega fagurt, 
svo að ég efast um, að það eigi nokkurs staðar sinn líka í 
víðri veröld. Stutt dvöl á eyðiklungrum íslands nægir til 
þess að vekja upp liina blundandi hjátrú, sem leynist jafn- 
vel í hugskoti harðsvíruðustu efnishyggjumanna. Vér get- 
um brosað að goðsagnalegri hjátrú hinna fornu íslend- 
inga, en jafnframt hljótum vér að viðurkenna, að enginn 
staður á jarðríki er betur til þess fallinn að skapa rótgróna 
trú á kynjaverum og forynjum en þeirra land, — hvort 
heldur dverg-a og blómálfa, dansandi milli bjarteygra smá- 
blóma í skjóli við hraunkarla fornra hrauna — eða útburði 


192 


VIÐBÆTIR 


og óvættir, sem láta öllum illum látum með væli sínu og 
nágauli milli geigvænna hnúka og tröllslegra hamra, þar 
sem frost og funi berjast um völdin. 

Þetta merkilega, litla eyland var numið fyrir 1002 árum 
[1876!] frá Noregi, enda þótt nokkuð sé óljóst um fyrsta 
landnám þess. Síðan komst það undir Danmörku, unz það 
fékk löggjafarfrelsi fyrir tveimur árum. 

íslendingar eru yfirleitt góðlynt og vinnusamt fólk, en 
eins og flestar aðrar þjóðir, sem eigi skipta við önnur lönd, 
eru þeir þrúgaðir af nægjusemi, sem getur verið góð fyrir 
heimilisfriðinn, en banvæn framtaki og framförum. En á 
síðasta ári hefur orðið vart framtaks, sem áður skorti áber- 
andi. Þetta kann að stafa frá hinu nýfengna frelsi, nema 
Ameríkuferðir hafi verkað svona á þá, er eftir sátu. Að 
minnsta kosti veit það á gott fyrir ísland, að útflytjendur 
þaðan hafa þegar reynzt góðum mannkostum búnir; og 
hin æðrulausa karlmennska þeirra, sem fylgdu mér yfir 
Vatnajökul, sýnir oss og sannar, að andi víkinganna, sem 
fóru til Grænlands og Ameríku löngu áður en Kólumbus 
fæddist, er ekki kulnaður í æðum niðja þeirra á íslandi. 
Það er undarlegt, að því hrjóstrugra sem landið er, því 
traustari virðast átthagaböndin. Kemur þetta einkar glöggt 
fram í þjóðsöng íslendinga, er þannig byrjar: 

Eldgamla ísafold, 
ástkæra fósturmold. 

Mögum þín muntu kær, 
meðan lönd girðir sær 
og gumar girnast mær. 

Öll framleiðslustörf á íslandi standa mjög til bóta, t. d. 

193 

13 


WILLIAM LORD WATTS 


ostagerð. Mjólkin er kostmikil og ágæt, og hví skyldi ekki 
mega gera úr henni osta, sem auðvelt væri að selja á 
meginlandinu? Úr íslenzkri ull, sem á engan sinn líka, 
mætti einnig vinna á ábatasamari hátt en gert er að vetr- 
inum, því að mörg ágæt ullarplögg, sem mætti selja háu 
verði, er fyrir löngu hætt að framleiða. Búfénað mætti kyn- 
bæta að verulegu leyti, og með uppþurrkun má vinna mik- 
ið ræktunarland. Veðrátta á íslandi er mjög stopul, en 
miklu mildari en ætla mætti af breiddarstiginu. Stafar þetta 
vafalaust af því, að landið er eyja, og frá Golfstraumnum, 
er jaðrar við suðurströndina. Sumar byrjar í júní og endar 
í september, og á því tímabili er veðurfar mjög líkt því, 
sem menn eiga að venjast í norðanverðu Skotlandi. Rign- 
ingar eru tíðar að sumrinu, einkum sunnan lands, en 
þrumuveður eru sjaldgæf, helzt að vetrinum. Á liálend- 
inu er veðráttan enn þá breytilegri, og stundum hef ég 
orðið fyrir 60 stiga hitamun [á Fahrenheit = 33° á Celsius] 
milli dags og nætur á Vatnajökli, um 4000 fet yfir sjávar- 
mál. Aðeins fáar tegundir grænmetis verða nú ræktaðar á 
íslandi, — ögn af jarðeplum, rófum og hreðkum, en jafn- 
vel kál á örðugt uppdráttar í hinu óblíða veðurlagi og nær 
sjaldan fullum þroska, að heitið geti. Skógargróður er að- 
eins kjarr af birki, víði og reyni á stöku stað, en hann er 
sjaldséður. 

Helztu útflutningsvörur landsmanna er fiskur, lýsi, tólg, 
ull, hestar, sauðkindur og silfurberg, en vonir standa til, að 
brennisteinn bætist við á næsta ári. Innflutningur er að 
nokkru leyti munaðarvara og mjög margar daglegar nauð- 
synjavörur. 

Látum þetta nægja. Látum sögu íslands, þjóðlíf og verzl- 


194 


VIÐBÆTIR 


un eiga sig, en lítum betur á jarðeðli þess. Þar ber fyrst 
og fremst að nefna eldfjöllinn og gosefni þeirra, hveri, 
jökla eða jökulfjöll og áhrif þeirra á veðurfarið. Á íslandi 
eru hvorki meira né minna en 22 eldfjöll, sem gosið hafa, 
síðan sögur hófust. Frægast þeirra er Hekla. Þetta mikla 
eldfjall gnæfir upp úr sléttlendi, sem er eytt og undirlagt 
af hinum tíðu gosum þess. Úr norðvestri að sjá, er fjallið 
sem ílöng keila að lögun, um 20 mílur ummáls og 5000 
fet á hæð. Efst á því eru þrír hnúkar, myndaðir í nýlegum 
gosum. Gígarnir eru allir vestan og suðvestan á fjallinu, 
og hraunin hafa aðallega breiðzt í þær áttir. 

Næstfrægast meðal íslenzkra eldfjalla er líklega Kötlu- 
gjá, sem hefur gosið ekki sjaldnar en fimmtán sinnum 
síðan árið 900. Nú er þar ekkert að sjá utan djúpan dal 
fylltan snjó, og skerst hann inn í miðjan Mýrdalsjökul. 
Katla er eitthvert stórkostlegasta dæmi um sprengigíg í 
veröldinni. Aðaleinkenni á Kötlugosum eru gífurleg vatns- 
flóð og óhemjumikil aska, sem þeytist upp í loftið. Hraun- 
gos hafa ekki orðið þar, svo vitað sé, en við rætur fjallsins 
sá ég margar hraunbreiður, er sýna, að fyrir eina tíð var 
Katla enginn eftirbátur nágranna sinna. Hlaupin úr Kötlu 
hafa oft flætt yfir 280 fermílna svæði og staðið yfir í marga 
daga. Þau stafa ekki eingöngu frá snjó, sem bráðnar við 
gosið, heldur að öllum líkindum af því, að stórar hvelf- 
ingar í eða undir fjallinu, sem vatn kann að hafa safnazt 
í árum saman, brotna og tæmast. En vatnshlaupin úr 
Kötlugjá eru alls ekki einsdæmi, þótt þau séu stórkostleg- 
ust, því að á 13. og 14. öld gusu öll eldfjöll sunnan lands 
vatni. Langstærsta gos, sem nokkru sinni hefur orðið í 
Norðurálfu, síðan sögur hófust, brauzt út í suðvesturhluta 


195 


WILLIAM LORD WATTS 


Vatnajökuls, þar sem Skaftárjökull heitir. Eldfjall þetta 
hefur aðeins gosið í þetta eina skipti, svo vitað sé, árið 
1783, og runnu þaðan tvær mestu hraunbreiður í Norður- ; 

álfu. Hæsta eldfjall á íslandi er Öræfajökull, 5927 fet. 1 ) 

Eldfjöll þau, er gusu svo ákaft vorið 1875, voru ann- 
ars vegar Öskjugjá í Dyngjufjöllum, sem gerði mikinn 
skaða, og hins vegar 12 mílna löng gjá, er opnaðist á 
Mývatnsöræfum. En þessum stöðum hef ég lýst allýtarlega 
hér að framan og þarf því ekki að fjölyrða um þá. 

Eftir að eldfjöllin hafa verið stuttlega nefnd, er rétt að 
athuga það, sem úr þeim gýs. Fyrst ber þar að nefna mó- 
bergið, sem er mjög áberandi þáttur í jarðfræði íslands 
og annað hvort er myndað beinlínis af vatnshlaupum sam- 
tímis eldgosum eða smám saman af rennandi vatni og veðr- 
um. í öðru lagi eru hraunin. Þau eru annað hvort storkn- 
ar steinelfur, sem runnið hafa frá gígum, eða vikur, sem 
þeytzt hefur í loft upp og fallið til jarðar sem eyðileggj- 
andi drífa af blöðróttu gjalli. Þriðja afbrigði verður að 
nefna; það eru glerkennd hraun [hrafntinna]; en hér verð- 
ur ekki farið lengra ut í íslenzka bergfræði. 

Um rennandi hraun ætla ég að nefna tvö dæmi: Annars 
vegar eru hinar voldugu hraunbreiður, sem runnu frá 
Skaftárjökli 1783. Er önnur þeirra 50 mílna löng og 15 
mílna breið, hin um 40 mílur á lengd og 7 mílna breið, en 
þykktin sums staðar 500 fet. Samkvæmt útreikningi eru 
hraunbreiður þessar meiri að rúmmáli en allur skrokkur- 
inn á Mont Blanc. Hraun þetta er úr basalti, mjög járn- 


1) Mér er ekki ljóst, hvaðan höfundur hefur þessa tölu. Hún er 
röng. - J. Ey. 


196 


VIÐBÆTIR 


blandið og setur mikinn lit á Eldvatnið, sem rennur gegn- 
um það. Hitt dæmið er hraunflóð það, er runnið hefur 
eftir hinum víðfræga Þingvalladal, þar sem alþingi íslend- 
inga var forðum haldið. Einhvern tíma aftur í grárri forn- 
eskju rann hraunflóð mikið frá fjallinu Skjaldbreið niður 
Þingvalladal. Hraunskorpa myndaðist vitanlega fljótt á 
yfirborðinu, en undir niðri hélt bráðið hraun áfram að 
renna út í vatnið, sem fyllir allan suðurhluta dalsins. 
Skorpan, sem um þetta leyti var orðin æðiþykk, varð því á 
huldu og seig niður í þá hæð, sem hún hefur nú, en hliðar- 
glufur mynduðust við báða jaðra, Almannagjá og Hrafna- 
gjá. Margar mjóar gjár eða sprungur eru líka hér og hvar 
í Þingvallahrauni og sums staðar mjóir hraunrimar á milli. 
Lögberg er einn slíkur rimi, sem aðeins er gengt í á einn 
veg, en girtur gapandi sprungum á hina. Þess vegna var 
hinu forna löggjafarþingi valinn þar staður. Þannig eru 
minnismerki Islands, er koma í stað kastala- og klaustur- 
rústa í öðrum löndum, — blátt áfram klettarnir, eins og 
þeir koma fyrir, en helgaðir einhverju sögulegu afreksverki 
eða átakanlegu ástarævintýri. 

Nú víkur sögunni til hinna heitu linda á íslandi. Kon- 
ungur þeirra, sjálfkjörinn, er vitanlega Stóri-Geysir. Hefur 
honum svo oft verið lýst, að ég þarf varla að leggja þar 
orð í belg. Prófessor Forbes reiknaði aldur hans af þykkt 
hverahrúðursins í skálinni umhverfis hann og taldi hann 
1000 ára. Umhverfis Stóra-Geysi er fjöldi annarra hvera 
og lauga með mismunandi hitastigi og stærð. Uppleyst 
efni í vatninu eru líka mismunandi eftir berginu, sem 
vatnið hefur seytlað í gegnum. Heitar uppsprettur eru 
margar á íslandi, í ýmsum landshlutum. Sumar þeirra hafa 


197 




WILLIAM LORD WATTS 

sprottið skyndilega upp í sambandi við jarðskjálfta. Árið 
1339 opnaðist skyndilega hver, sextíu fet í þvermál, að 
Mosfelli, og í jarðskjálftum þeim, sem fóru á undan gos- 
inu mikla í Skaftárjökli 1783, mynduðust hvorki meira 
né minna en 35 nýir hverir. 

Vér munum ekki fjölyrða meira um þessi merkilegu 
fyrirbæri, en víkja sögunni að hinum miklu snæfjöllum 
eða jöklum íslands, sem eru stórvægileg atriði í jarðeðlis- 
fræði landsins. Hinir helztu þeirra eru Vatnajökull, Arnar- 
fells- eða Hofsjökull, Langjökull, Mýrdals-, Goðalands- og 
Eyjafjallajökull, Drangajökull og Glámujökull. í öllum 
þessum skara, gátum vér ekki fundið neitt betra viðfangs- 
efni en Vatnajökul, enda er hann þungamiðjan í þessu 
kveri. Til þessa var hann, að heita mátti, terra incognita 
og allt fram á þetta ár hafa allar tilraunir til þess að kom- 
ast yfir hann mistekizt. 

Vatnajökull er feiknaþyrping eldfjalla, ísa og snjóa, yfir 
3000 fermílur að flatarmáli. Að mestu leyti er hann um- 
kringdur eyðimörkum, sem hin eyðandi eldgos og jökul- 
hlaup hans hafa myndað. Vatnajökull og undirfjöll hans 
eru mesta hálendi íslands og, að minni hyggju, hið elzta, 
því að sum hraunin, sem þaðan eru ættuð, eru meira urin 
og af sér gengin en dæmi eru til annars staðar á landinu. 
Sunnan undir honum eru líka fornir sjávarhamrar, svo að 
þar hefur verið sjávarmál einhvern tíma áður en sögur 
hófust, samtímis því að margir landshlutar aðrir hljóta 
að hafa verið í kafi, — nema víðtækt landsig hafi orðið, 
síðan hið forna haf, er gnagaði rætur Vatnajökuls, hopaði 
að núverandi fjöruborði. Vatnajökli tilheyra langmestu 
fjallaklasar landsins, og þar er stærra svæði snævi þakið 


198 


VIÐBÆTIR 


og meiri snjór saman kominn en rúmast mundi á öllum 
öðrum jökulfjöllum íslands til samans. Eins og vænta má, 
kemur sennilega helmingur allra straumvatna landsins 
þaðan. Ýmist falla þau freyðandi undan jökulsporðunum 
eða þau spretta upp sem lindir langt frá jökli, eftir að 
vatnið hefur síazt í gegnum sanda og hraun. Bergið í undir- 
fjöllum Vatnajökuls er að mínu viti blátt áfram myndað 
af hinum fjölmörgu eldvörpum, sem þar eru saman hnöpp- 
uð. Þau hafa hrúgað hverju laginu ofan á annað úr ösku, 
sandi og samryskju, unz bunkinn var orðinn að fjalli svo 
háu, að meiri vetrarsnjór safnaðist á það en sumarhitinn ent- 
ist til að bræða. Snjódyngja þessi fór þá að vaxa af sjálfu sér, 
unz skriðjöklar tóku að síga niður hinar bröttu og beru 
hlíðar undirfjallsins. Eldfjöll héldu áfram að gjósa, en áhrif 
eldsins á snjódyngjuna hljóta að hafa verið mjög takmörkuð 
og staðbundin. Gosefni eru nefnilega einhverjir allralök- 
ustu hitaleiðarar, sem til eru, og því hygg ég, að hraun- 
rennsli, — nema ofurstór séu, geti runnið fullum fetum und- 
ir snjóbreiðum Vatnajökuls, líkt og á hafsbotni, án þess að 
valda stórfelldu umróti. Þannig varð þessi gífurlegi há- 
lendisbunki til og hélt áfram að vaxa með hverjum vetrar- 
snjó og hverju eldgosi. Vatnajökull er óbrattur og atlíðandi 
sunnan megin, og þaðan verður að fara yfir 30 mílur norður 
á jökul til þess að komast á háhrygginn, 6150 fet yfir sjó. 
Ég hef alveg sleppt því að ræða um snælínuna á íslenzkum 
fjöllum, enda er hún næsta breytileg og ýmsum annarlegum 
aðstæðum háð. Á Vatnajökli er snælínan þannig miklu lægri 
að sunnan en að norðanverðu, af ástæðum, sem ég brátt mun 
greina. Hin síðustu ár virðist sem allur goskraftur á íslandi 
hafi leitað hælis í Vatnajökli og nágrenni hans, enda hefur 


199 


WILLIAM LORI) WATTS 


víða orðið vart elds á þeim slóðum. Úr Kverkfjöllurn sáum 
við rjúka, og Öskjugjá má líta á sem hliðargíg Vatnajökuls. 
Er ég í engum vafa um, að við hefðum fundið margar aðrar 
gosglufur, ef við hefðum fengið betra veður en raun varð á. 
En svo áköf er snjókoman á Vatnajökli, og svo lélegir hita- 
leiðarar eru öll eldvörp og það, sem úr þeim kemur, að fljót- 
lega fennir yfir öll ummerki þeirra. 

Eins og nærri má geta, hefur slíkt feiknaflæmi af ís og 
snjó sem Vatnajökull mikil áhrif á veðurfarið í sumum hér- 
uðum íslands. Áhrifin lýsa sér í því, að sunnan hans rignir 
allt í kaf, en norðan hans er veðurlagið hagstæðara en ella. 
mundi. Hinar snævi þöktu bungur Vatnajökuls draga til 
sín rakann úr suðlægum loftstraumum, breyta honum í 
snjó eða hagl og bæta á sínar breiðu herðar. Þannig þorn- 
ar loftið, sem streymir yfir snæbreiður jökulsins, og niður- 
staðan er sú, að sunnanvindar verða votir sunnan hans, en 
norðanvindar þurrir. Norðan jökulsins verður þetta alveg 
öfugt. En með því að megnið af þeim raka, sem íslandi 
berst, er kominn sunnan úr hafi og borinn þangað af hin- 
um hvimleiða óvini ferðamanna á Suðurlandi, — sunnan- 
áttinni, þá liggur það í augum uppi, hvers vegna snælín- 
an er lægri sunnan í Vatnajökli en norðan í móti. Þegar 
athugaðir eru skriðjöklar, sem kögra suðurjaðar Vatna- 
jökuls, er auðsætt, að þeir hafa gengið fram til muna. Á 
einum stað munar jafnvel minnstu, að þeir hafi lokað sam- 
gönguleið eftir suðurströndinni. Að norðanverðu er þannig 
mál með vexti, að feiknastór skriðjökull hefur runnið 10 
—12 mílur út yfir yztu takmörk jökulsins, eins og hann er 
sýndur á korti [B.] Gunnlaugssonar fyrir 40 árum. Leiðin, 
sem þessi framtakssami maður fór, er nú gersamlega jökli 


200 


VIÐBÆTIR 


hulin, og hinn forni Vatnajökulsvegur er nú undir háum 
jökulbunka. íslendingum þykir flestum leitt að kannast 
við, að jöklarnir gangi fram, og benda á jökulrispaðar 
klappir langt frá núverandi jökuljöðrum og jökulöldur, 
sem hafa sums staðar orðið eftir á sléttlendi framan undir 
helztu jökulfjöllunum. En slík rök koma að litlu haldi, þeg- 
ar þess er gætt, að enginn veit, hvenær klappir þessar urðu 
rispaðar, og jafnvel ekki heldur nema þær hafi myndazt 
löngu áður en ísöld gekk í garð á norðurhveii jarðar. Og 
jökulöldurnar gætu verið myndaðar af stórjökli þeim, sem 
jafnvel hefur stráð okkar eigið land Grettistökum og jök- 
ulurðum. Enn fremur er það ekki óalgengt á íslandi, að 
stórar jökulspildur skríði niður hlíðarnar fyrir áhrif jarð- 
elda og rispi hinar harðari klappir, en spæni upp hinar 
mýkri í fallinu og skilji eftir stóra hauga af lausagrjóti, 
sem ómögulegt er að þekkja frá venjulegum jökulöldum. 
Getur þetta verið talsvert villandi. Satt er það, að íslenzk- 
ir jöklar ganga fram og hopa á víxl, en yfirleitt vinna þeir 
á, og það mundu þeir ekki gera, ef hin árlega ákoma færi 
ekki langt fram úr leysingunni. Segja mætti, að þetta staf- 
aði af nokkrum harðindaárum í röð. Þetta er hugsanlegt, 
en íslenzkir jöklar eru ekki einir um það meðal norrænna 
jökla að ganga fram. Dr. Nordenskjöld hefur sýnt fram á 
töluverðan framgang jökla á Spítzbergen. Á Grænlandi er 
hin sama raunin á. Virðist þetta benda til, að eitthvað 
meira sé á seyði en framskrið einstakra jökla, sem jafnist 
upp með hopi annars staðar. Framskriðið gerist hraðar en 
svo, að hægt sé að skýra það með stjarnfræðilegum orsök- 
um. En mætti ekki hugsa sér einhverja fremur smávægi- 
lega eðlisbreytingu, er gæti leyst gátuna? 


201 


WILLIAM LORD WATTS 


Setjum þá svo, að norðan einhvers tiltekins breiddar- 
baugs taki jörðin á móti nákvæmlega jafnmiklum hita að 
sumrinu og hún missir vetrarmisserið og vetrarsnjór safnist 
nákvæmlega jafnmikill og sumarhitinn megnar að bræða, 
ef hann væri allur notaður til þess. Nú vita allir, að þar 
sem snæbreiða er fyrir hendi, endurkastar hún miklum 
hluta sólargeislanna, svo að þeir notast ekki til að bræða 
neitt, og raki sem þéttist yfir henni, hlífir líka snjónum 
íyrir áhrifum sólarinnar. Þannig mundi ný ísöld færast 
yfir og senda á undan sér nokkur köld ár sem fyrirboða, ef 
ekki kæmi oss til varnar hinir hlýju hafstraumar. Hin 
blessunarríku áhrif þeirra verða bezt metin, ef litið er á 
hitafar ýmissa annarra staða á svipuðu breiddarstigi. Mikl- 
ar breytingar mundu verða á hita og veðurfari yfirleitt, ef 
t. d. Golfstraumurinn breytti stefnu sinni einhverja vit- 
und. Ef hann hætti að ná alveg eins langt norður og núna, 
mundi hann annars vegar ekki hafa eins mikil áhrif á veð- 
urfar íshafsins og hafísinn, en hins vegar mundi hafið suð- 
ur undan verða heitara, uppgufun aukast, úrkoman vaxa á 
hálendi heimskautalandanna og endurkast geisla sumarsól- 
arinnar að sama skapi. 

Það er dálítið einkennilegt, að amerískur rekaviður hef- 
ur farið minnkandi á norðanverðu íslandi hin síðustu ár, 
en hins vegar hefur meira borizt af honum að ströndum 
Suðurlands. Þetta sannar að sjálfsögðu ekki neitt út af fyrir 
sig. En í samanburði við vaxandi jökla í norðlægum lönd- 
um er eðlilegt að spyrja um orsakir. Stjarnfræðilegar ástæð- 
ur koma ekki til greina sem fyrr segir. — En haldi hinir 
norðlægu jöklar áfram að vaxa, væri það vissulega merki- 
legt rannsóknarefni, hvort hin dularfullu öfl, sem koma 


202 


VIÐBÆTIR 


a f stað jarðskjálftum og eldgosum, kynnu einnig að hafa 
hrakið sjálfan verndarengil norðursins, Golfstrauminn, eitt- 
hvað af réttri leið. 

Vér munum næst ræða lítillega um gosberg það, sem ís- 
land er myndað ur. Berggrunnur landsins er palagónít- 
túff, myndað ofan sjávar, en raskað og sums staðar um- 
myndað af gífurlega miklum hraunum úr möndlubasalti 
með fjölmörgum holufyllingum af geislasteinum. Víða er 
það kubbað af lóðréttum göngum og láréttum lögum úr 
basalti eða líparíti, og alls staðar blasir við röskun og mis- 
gengi vegna hinna mörgu jarðskjálfta, sem annað kastið 
hafa skekið ísland að neðsta grunni. Ofan á þessu bergi 
liggja hraunstraumar, sem hafa runnið ofanjarðar, vikur- 
kennt túff og samryskja, er myndazt hefur fyrir áhrif vatna 
og veðra. Um stefnu og halla berglaganna gildir engin 
ákveðin regla, allt er á ruglingi. Jarðvegur íslands er ein- 
göngu myndaður úr muldu og sundurleystu gosbergi og 
rotnuðum jurtaleifum. Á suðlægari breiddargráðum, 
mundi hann vera mjög frjósamur. Má nærri geta, hvílík- 
an óratíma það hafi tekið að leysa sundur þykkar hraun- 
breiður, sem nú eru algerlega orðnar að mold, þegar vér 
virðum fyrir oss hraunbreiður, sem runnu fyrir landnáms- 
öld og nú eru vaxnar skófum, svo sem Þingvallahraun, en í 
raun og veru hefur varla veðrazt yfir hálfan þumlung af 
yfirborði þess. 

íslenzkum hraunum má skipta í tvo flokka, eins og í 
flestum öðrum eldfjallahéruðum, annars vegar basalthraun 
eða dólerít og hins vegar líparíthraun. Elzta basaltið er 
algengast sem innskotslög með möndlugerð. Dóleríthraun- 
in eru yngst og frábrugðin hinum að því leyti einu, að í 


203 


WILLIAM LORD WATTS 


gömlu hraununum eru ólivínkristallar, auk feldspats og 
ágíts, sem eru aðalefni nýju hraunanna. 

Líparíthraun eru sjaldgæf í þeim héruðum íslands, sem 
ég hef komið í. Sú skoðun hefur lengi verið ríkjandi, að 
band úr líparíti lægi eftir sprungu þeirri, er skipti íslandi 
í tvennt, frá NA til SV eða frá Langanesi til Reykjaness, 
og þar áttu helztu gosstaðir að vera. En þetta er getgáta, 
sem á enga stoð í rannsóknum. Ef litið er á landabréfið, 
sést þegar, að mörg eru eldfjöllin utan við þetta líparít- 
band. Að vísu eru flest hin yngstu á þessari línu, en svo eru 
líka Mýrdalsjökull, Eyjafjallajökull og Öræfajökull, sem 
nýlega hafa gosið, auk fjölda gamalla eldfjalla hingað og 
þangað um landið, og mætti því láta sér detta í hug, að 
í stað einnar stórrar sprungu væru þær nokkrir tugir í 
bergkápu landsins. 

Líparít í umbreyttri mynd ætla ég finnist hjá Heklu og 
milli hennar og Geysis, en einkum í grennd við Rauðu- 
kamba. Mér er sagt, að helzt væri að leita líparíts, ekki í 
vikurformi, á Snæfellsnesi. Norðan Vatnajökuls sá ég ekki 
líparíthraun, en þau kynnu að vera falin þar undir ný- 
legu gosrusli. Hrafntinna er algeng í smáflísum umhverfis 
eldfjöll, en finnst óvíða í föstu bergi. Eini staður, sem ég 
hef fundið hana þannig, var í Pálsfjalli í miðjum Vatna- 
jökli. Fjall þetta er, sem fyrr segir, eingöngu úr hrafntinnu, 
en mjög mismunandi að útliti. 

f íslenzkri hrafntinnu eru sjaldan hinir fögru feldspat- 
kristallar, sem einkenna svo mjög bikstein hjá Arran (í 
Skotlandi), en í sumum afbrigðum sjást í smásjá litlir kvarts- 
kristallar, mjög sprungnir. Þá ber og að líta á vikurinn úr 
Öskjugjá í fyrra sem eins konar hrafntinnu, þrátt fyrir 


204 


VIÐBÆTIR 


hina kynlegu gerð hans. Hið örsmáa dust, sem barst frá 
gosinu til Noregs annan páskadag, líktist glerdufti, og 
jarðfræðingar komust að þeirri niðurstöðu, að eldfjallið 
hlyti að hafa gosið feiknmiklu af hrafntinnu. Með hliðsjón 
af hrauni úr Vesuvíusi er mér nær að halda, að margt 
hinna elztu hrauna í báðum löndum séu mjög skyld 
líparíti og porfýr. Einkum gætir þess í fornu hraungrýti 
úr Vesúvíusi, að kristallarnir hafi myndazt úr ókristallaðri 
eða hálfkristallaðri hraunkviku. í þeim hraunum gætir 
mjög leucitkristalla, er svara til ólivínkristalla, sem mjög 
gætir í fornum hraunum á íslandi, en hvorug þessara stein- 
tegunda sést, að heitið geti, í nýlegum hraunum, hvorki á 
íslandi eða Ítalíu. 

Ég verð nú að láta hér staðar numið. Þykist ég viss um, 
að ýmislegt hafi ég skrifað, sem ekki er þess virði að lesa. 
En með því að hér er skráð eina lýsingin á Vatnajökli, sem 
til er, og á þeim hluta Ódáðahrauns, sem ég fór um, þá 
vænti ég þess, að þeir sem á annað borð lesa frásögn mína, 
trúi mér til þess að hafa gert hana eins sanna og rétta og 
mér er unnt. 


i 


205 


Nafnaskrá 

(með hliðsjón nf nafnaskrá höfundar). 




C 


Akureyri 160—162 
Aldeyjarfoss 174 
Alpaklúbbur (London) 177 
Arnarfell hið mikla 179-181 
Arnarfellsjökull 82, 123, 150, 179 
Askja (Öskjugjá) 96, 111, 112, 
114-123, 127 
Ásbyrgi 156-157, 161 

Berufjörður 17 

Björn Gunnlaugsson 90, 91, 132 
199 

Bláfjall 148, 150, 152 
Bláskógavegur (Reykjaheiði) 156 
Borðeyri 158-159 
Breiðabólstaður, Fljótshlíð 20, 
50, 101 

Breiðamerkurjökull 57, 58, 62, 63 
Breiðamerkursandur 62, 64 
Brennisteinsfélagið 136, 140, 154 
brennisteinsnámar 136—141, 146 
-151 

Buda (skip) 158, 159, 160 
Búrfell 172 

Burton, R. F. liðsforingi 131, 150, 
154, 156 

Cockle skipstjóri 158 
Cole, G. Fitzroy 137, 143 


Dettifoss 142-145, 149, 157, 160 
Diana (skip) 17, 190 
Dyngjufjöll 84, 90—95, 108, 109, 
111, 124-126, 128, 130 

Esjufjöll 18 

Eyjólfur Bjarnason, Hörgsdal 
66, 106, 124 

Eyjólfur bóndi á Núpsstað 26, 

28, 29, 55, 68 
Eyrarbakki 48 

Fagurhólsmýri 62 
Fjalla-Eyvindur 109 
Fnjóskadalur 161 
Forbes, Charles S. 177, 196 
Fremri-Námar 148, 150, 155, 166 

Galtalækur 18 

Geysir 18, 183, 185, 196, 203 
Gísli Magnússon (Rauðabergi) 74 
Goðafoss 160, 174 
Golfstraumur 201 
Grafarlandaá 100, 108, 133 
Grafarlönd 105, 106 
Grímsstaðir 92, 98, 100, 101, 104, 
106-108, 110, 128, 133-136 
Grímsvötn (= Grænalón) 27 
Grænafjall 29 











206 


) 


NAFNASKRÁ 


Grænavatn 149, 152, 164, 172 
Guðjohnsen, Þórður 154, 155, 
160, 163 
Gæsatindar 20 

Hagi (í Gnúpverjahreppi) 183 
Hágöngur í Vatnajökli 28—30, 
39, 70 

Halldórsstaðir í Bárðardal 172 
Heiði í Mýrdal 20, 25, 50 
Heilagsdalur 150 
Hekla 17, 18, 50, 180, 194 
Herðubreið 84, 96-98, 107-109, 
113, 123, 129-131, 133, 148, 152 
Hjaltalín, Jón 18 
Hlíðarnámar 137, 138, 151, 155 
Holt undir Eyjafjöllum 20 
Hofsjökull, sja einnig Arnarfells- 
jökull 129 
Howell 145 

hrafntinna 24, 32, 74, 76, 148, 203 

Hrísey 161 

Hrossaborg 107 

Hruni 18, 183 

Huldufjöll 24 

Húsavík 153-156 

Hvítá (ferja) 18, 48 

Hvítijökull (Huldujökull) 21, 25 

Höfðabrekka 20 

Iðrunarstandur 20 
Ingjaldur Jónsson, Mýri 173 
íshóll í Bárðardal 174, 175, 178 
Jökulsá á Fjöllum 91, 93-95, 99, 
107, 126, 128, 143, 144, 152 

Kaldbakur á Síðu 54 
Kálfafellsstaður 64, 65 
Kerlingar (= Segulfjall) 79 
Kiðagil 175-176 


Kisa 180 

Kirkjuvogur 187—188 
Kistufell 88, 90, 91, 125 
Krafla 143, 146-148, 150 
Kráká 153 

Kristófer Þorvaldsson frá Fossi 66 
Krýsuvík 39, 140 
Kröflugos 1724 142 
Kverkfjöll 88, 96, 125-128, 164, 
199 

Kötlugjá 20, 21, 24, 194 
Laxamýri 154 

Laxá í Þingeyjarsýslu 153, 154 
Lindaá 100, 109, 130, 133 
Lock, Alfred A. 136, 140, 159, 
160, 163 

Lock, Charles G. Warnford 
(Brennisteins-Loki) 11, 13 
Lock, W. G. (Hreindýra-Loki) 13 

Milne, J. 25, 29 
Mjóidalur (Bárðardal) 175 
Mýrdalsjökull 20, 22 
Mýri í Álftaveri 25 
Mýri í Bárðardal 173, 175 
Mývatn 106, 136, 148-150, 160 
Mývatnsöræfi 101, 105, 107, 129, 
134, 143, 146, 149, 163, 164, 
166, 169 

Námafjall 136, 138, 143 
Námaskarð 146 
Niagarafossar 144 
Norður-íslenzka brennisteinsfé- 
lagið 154 

Núpsstaður 26, 39, 54, 55, 57, 60, 
65, 104 

Núpsvötn (Súla) 57 


NAFNASKRÁ 


Oddur Gíslason prestur 45, 186 
-188 

Olgeir Þorsteinsson, Króki 52, 
66, 187, 140, 160, 174 
Oswald, E. J., Miss 186 
Ódáðahraun 91, 95, 105, 107, 115, 
123-125, 148, 152 

Papós 57, 63 

Páll Pálsson jökull 26, 27, 31, 32, 
39, 44, 50, 56, 64, 66, 69, 81, 88, 
98, 104, 105, 137, 149, 150, 153, 
158, 160, 162, 164, 174 
Pálsfjall 32, 33, 37, 72, 74, 76-78, 
148 

Pétur Jónsson, Reykjahlíð 137, 
141, 149 

Reykjahlíð 104, 135-137, 140- 
151; -arkirkja 141-142 
Reykjanes (hverasvæði) 187—188 
rekaviður 201 

Sandfell í Öræfum 61 
Segulfjall (sjá Kerlingar) 34 
Sellandafjall 148 
Sigurfinnur Ketilsson frá Bólstað 
66, 89 

Skaftáreldar 53, 194, 195, 197 
Skaftárjökull 160, 169 
Skarðssel 143, 147 
Skeiðarársandur 58, 60 
Skjaldbreiður (Trölladyngja) 84, 
123-125, 130, 148, 182 
Skjálfandafljót 160, 163, 175, 17 6 
Skógafoss 20, 50, 51 
Slimond hestakaupm. 157—159, 
188 


Sperngisandur 160, 163, 175, 178 
Snæfell 90 

‘‘snælína Vatnajökli 198 
Stóriketill 151 
Stórisandur 163 

Stóruvellir í Bárðardal 163, 172 
Strokkur 184, 185 
Svartá v. Valöldu 95, 105 
Sveinagjá 134, 172 
Svínafell 60, 61 

Thomsen, Th. A. 17, 18 
Trölladyngjur (= Dyngjufjöll) 
148, 152 

Tungnafellsjökull 179 
Times 187 

Vaðalda 95, 96, 98, 111, 126 
Vaðlaheiði 161 

VatnajökuII, áhrif á veðurfar 199, 
— , gosmökkur 17, 25, 27 
Vatnajökull Housie (Þórðarhyrna) 
32, 33, 73-75, 80 
Vatnsleysuströnd 187 
Víti hjá Kröflu 147 
Vopnafjörður 105, 133 
Wynne, Jolm prestur 20, 21, 25, 
28, 140 

Þeistareykir 149, 153 
Þingvellir 18, 185, 196 
Þjórsá (ferja) 49, 179 
Þorlákur Jónsson, Grænavatni 105, 
106, 124, 128, 135, 136 
Þykkvabæjarklaustur 25 

Öskjugjá (sjá Askja) 140, 187, 195, 
199, 203 


208 






















V 






- 








V 




% 


















f'mit ■■ '!;K 

^ . 7* > 

wÆwí’m 

>jgL fcf ;. 



* 


/V TfV , , - v-' ‘ 

/£ 

V. /• X^jvSíJl 


■I 1 hP 


iv|B i'Pl 

L'“V 


•v-V 

mví^*i 


. • - 











■v 



wATTS 


NORÐUR 


Y F I R 
VATNA 
JÖKUL 




Lbs - íslandssafn 





























